PAMBANSANG MUSEO NG PILIPINAS 
NATIONAL MUSEUM OF THE PHILIPPINES 


pia 


a a i an a " - | " ESI "3 
mir vee ” — Tia GN TUN NIN wa 7 : "n iH ' 
x ! p — 2 è Jo 4 ehi "MN #ihhinas ^ te 2 Ad ” 2: ii ` — 215357 " "EL 
i E fa a —-———— 1gig, 5 RITE m EIC ANI 3e z- WAUA aR 


Cover image: 
Detail of a dagmai (LM-109), the traditional Mandaya textile used as women's skirts. Abaca and natural dyes. Manorigao, Davao. 1914 
| Collected by John M. Garvan. National Museum of the Philippines Collection. 


Front cover portraits: 


1-Bagobo man. Kasaysayan ng Lahi, Manila. 1974. NMP Ethnology Archives. - 2-"A Bagobo man, age 21.’ Adapted from Cole (1913, 


1 2 3 
4 5 6 
7 9 
10 11 12 


Plate III). Courtesy of the Field Museum (Image No. CSA13631). - 3-Mansaka girl. Kasaysayan ng Lahi, 
Manila. 1974. NMP Ethnology Archives. - 4-"A Bagobo girl, age 19" Adapted from Cole (1913, Plate IV). 
Courtesy of the Field Museum (Image No. CSA13661). - 5-Mandaya woman. Kasaysayan ng Lahi, Manila. 
1974. NMP Ethnology Archives. - 6-"A Bagobo man, age 20.” Adapted from Cole (1913, Plate IV). Courtesy 
of the Field Museum (Image No. CSA13624). - 7- Tau M'loy B'laan girl. South Cotabato. Circa 1970. NMP 
Ethnology Archives. - 8-“Mandaya man" Adapted from Cole (1913, Plate LXIX). Courtesy of the Field 
Museum (Image No. CSA30451). - 9-T'boli man. Circa 1980. NMP Ethnology Archives. - 10-"Bagobo 
woman wearing the most prized ornaments.” Adapted from (Cole 1913, Plate LXVI). Photographed by Fay- 
Cooper Cole. Courtesy of the Field Museum (Image No. 34897). - 11-Mandaya Christine Palmera Banugan 
from Caraga, Davao Oriental. NMP Hibla ng Lahing Filipino weaving demonstrations, Manila. 2014. MP 
Tauro/NMP Ethnology - 12-"Chief of the Kalanganes, Davao, Mindanao (1901).’ Courtesy of the Philippine 
Photographs Digital Archive (PHLA396), University of Michigan Library Digital Collections. 


LUMAD 
MINDANAO 


Co 


ETHNOLOGY DIVISION 
National Museum of the Philippines 
Manila 
2020 


© National Museum of the Philippines, 2020. 


Photograph/Image © The Field Museum of Natural History (Figures 1/p. v, 5/p. xiii, 11/p. 11, 12/p. 12, 13/p. 12, 23/p. 21, 
45/p. 57 and 55/p. 67; Plate 1-3, 6 and 8; Plate Il-13 and 14; Plate III-19); the estate of O. M. Butler (Plate 11-12); National 
Commission for Culture and the Arts (NCCA) (Figure 20/p. 18); and Paul Quiambao (Figure 44/p. 54; Plate IV-25; Plate V-29 
and 30), 2016. 


Topographical map © National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA) (Figure 24/p. 23), 1956. 
Philippine base maps (Figures 7/p. 2, 9/p. 7, 40/p. 46 and 42/p. 51) modified from the Municipal and City Map of the 


Philippines by Felipe Aira, 2008 | Wikimedia Commons (URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PhIMapCit 
(coloured).svg) under the Creative Commons Attributions-Share Alike 3.0 Unported License. 


ISBN 978 971 567 030 2 (print) 
978 971 567 031 9 (digital) 


The National Library of the Philippines CIP Data 
Recommended entry: 
Marquinez, Jessica T. 
Lumad Mindanao / text by Jessica T. Marquinez, Erika C. Robis and Marites 
P. Tauro, with contributions by Lyn Liza C. Silva and Marian C. Reyes; Filipino 
translation by Erika C. Robis, edited by Ana Maria Theresa P. Labrador, Ph.D. 
and Jeremy R. Barns. -- Manila: National Museum (Philippines), [2017], c2017. 
140 pages; cm 


1. Lumad (Philippine people). 2. Lumad (Philippine people) -- Social life 
and customs. 3. Ethnology -- Philippines -- Mindanao. I. Robis, Erika C. Il. 
Tauro, Marites P. III. Silva, Lyn Liza C. IV. Reyes, Marian C. V. Labrador, Ana 
Maria Theresa P. VI. Barns, Jeremy R. VII. Title. 


305.8992128 DS666.L86 P820180199 


All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without the 
prior written permission of the National Museum of the Philippines, except in the case of brief quotations embodied 
in critical reviews and certain other non-commercial uses permitted by the Intellectual Property Law. Request for 
permission to make copies of any part of the work should be mailed to the following address: 


Office of the Director-General 

4F National Museum of Fine Arts 
Old Legislative Building 

Padre Burgos Avenue, Ermita, Manila 
nationalmuseumph@yahoo.com 


Lumad Mindanao / National Museum of the Philippines Ethnology Division 

Text by Jessica T. Marquinez, Erika C. Robis and Marites P. Tauro, with contributions by Lyn Liza C. Silva and Marian 

C. Reyes. Filipino translation by Erika C. Robis. Edited by Ana Maria Theresa P. Labrador, Ph.D. and Jeremy R. Barns. 
Copyedited by Susan A. De Guzman. Unless otherwise indicated, photographs by National Museum of the Philippines | 
Cyril A. Santos, Jessica T. Marquinez, Erika C. Robis, Marites P. Tauro, Artemio C. Barbosa, John Rey C. Callado, Edwin R. 
Tadiosa, Ph.D., and Danilo N. Tandang. Images from the NMP Ethnology Archives processed by Edwin C. Merandilla. Maps 
by Erika C. Robis. 


Published by: Printed by: 

National Museum of the Philippines Color One Digital, Inc. 

National Museum Complex 2321 Marconi Street, San Isidro, Makati City 
Rizal Park, Manila 1000 +632 8792 2145 = +632 8903 0193 


+632 8527 1215 = nationalmuseumph @yahoo.com www.coloridigital.com 


CONTENTS 


List of Figures/Tala ng mga Larawan, iv 


Foreword, vii 


Message of Senator Loren Legarda, ix 


Curatorial Note, xi 


Acknowledgments, xii 


INTRODUCTION, 1 


SOUTHERN PHILIPPINE LANGUAGES AND THE LUMAD 
IDENTITY, 3 
LUMAD GEOGRAPHICAL AND NATURAL 
ENVIRONMENT, 8 
SKETCHING LUMAD IDENTITY, 10 
Lumad settlements, 10 
MATERIAL CULTURE IN FocUS—LOCAL POTTERY, 13 
MATERIAL CULTURE IN FOCUS—BASKETRY, 14 
Lumadnon leadership, 15 
Clothing and adornments, 16 
MATERIAL CULTURE IN Focus—T'NALAK: THE SACRED 
ART OF WEAVING, 17 
MATERIAL CULTURE IN FoCUS—METALSMITHING, 20 


THE LUMAD WORLDVIEW, 22 
Connections to the Lumad cosmos, 22 
Mediating the past and present in the Lumadnon 
and spirit worlds, 24 
MATERIAL CULTURE IN FOCUS—HUNTING AND 
TRAPPING GAMES, 25 
MATERIAL CULTURE IN FOCUS—MUSICAL 
INSTRUMENTS, 27 


Burial practices and the Lumad ancestral domains, 
30 
EARLY LINKAGES AND ENCOUNTERS, 30 
Prehistoric linkages, encounters and alliances, 31 
MATERIAL CULTURE IN FocUS—BETEL CHEWING, 32 
The Spanish missions in Mindanao, 33 


Redefining the Lumadnon lands in the 20th 
century, 34 
ErHNOLINGUISTIC GROUP IN FOCUS—TASADAY, 38 


LUMAD IN THE 21ST CENTURY, 43 


PANIMULA, 45 


MGA WIKA SA KATIMUGANG PILIPINAS AT ANG 
PAGKAKAKILANLANG LUMAD, 47 


HEOGRAPIKAL AT LIKAS NA KAPALIGIRAN NG MGA 
LUMAD, 53 
PAGDIDIBUHO SA PAGKAKAKILANLANG LUMAD, 55 
Mga panirahang Lumad, 56 
PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL—LOKAL NA 
PAGPAPALAYOK, 58 
PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL—PAGGAWA 
NG MGA BASKET, 59 
Pamunuan sa lipunang Lumad, 60 
Kasuotan at paggayak, 61 
PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL—T'NALAK: 
ANG SAGRADONG SINING NG PAGHABI, 62 
PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
PAGPAPANDAY, 64 


PANANAW NG MGA LUMAD SA SANDAIGDIG, 66 
Mga ugnayan sa kosmos ng Lumadnon, 66 
Pamamagitan sa nakalipas at kasalukuyan sa mga 
daigdig ng Lumadnon at espiritu, 69 
PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
PANGANGASO AT PAGPAPATIBONG NG 
HAYOP, 71 
PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
INSTRUMENTONG PANGMUSIKA, 73 
Paglilibing at ang mga minanang tinubuang lupa, 
75 
SINAUNANG MGA UGNAYAN AT TAGPO, 76 
Sinaunang pakikipag-ugnayan, pakikipagmuok at 
mga alyansa, 76 
PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
PAGNGANGANGA, 77 
Mga Misyong Kastila sa Mindanao, 79 
Muling Pagtatakda ng mga lupaing Lumadnon sa 
ika-20 siglo, 79 
PINAGTUTUUNANG ETNOLINGGWISTIKONG PANGKAT— 
TASADAY, 82 


LUMAD SA IKA-21 SIGLO, 86 


LUMAD MINDANAO Material Culture Index, 88 


Bibliography, 113 
Index, 122 


Curatorial Team, 126 


About the National Museum of the Philippines 


LIST OF FIGURES 


1-“The clothing worn by both sexes...," v 

2-Lake at the Mt. Apo crater, vi 

3-Mandaya woman, viii 

4-Detail of a t'nalak from the National Museum of the 
Philippines Collection, x 

5-"A Manobo woman,” xiii 

6-Lake Sebu, xiv 


7-Location map and current provincial administrative 
divisions of Mindanao and the Sulu Archipelago, 2 


8-Language tree of the different languages of 
Mindanao and the Sulu Archipelago, 5 


9-The approximate settlement areas of the different 
ethnolinguistic groups—both Lumad and Moro— 
in southern and western Philippines, 6-7 
10-Diversity of the floristic species in Mt. Kitanglad, 9 
11-'Bila-an houses are perched on the hill-tops...,” 11 
12-"Housebuilding—the roof is made first..." 12 
13-"Dwellings near the Mayo River," 12 


14-Settlements along the Gibong tributary of the 
Agusan River, 12 


15-Different utilitarian pots, 13 
16-Different utilitarian baskets, 14 


17-"Datu Attos, turbaned Bagobo chieftain in formal 
attire," 15 


18-Preparing the kumu, 17 
19-T'nalak with the design called s'lion, 18 


20-T'boli Master Dreamweaver and Manlilikha ng 
Bayan awardee Lang Dulay, 18 


21-Mandaya weavers Benverita Bayon Banugan and 
Nita Banugan Quizon of Caraga, 19 


22-Locally made brass accesories, 20 
23-"A Bagobo brass makers’ forge in Cobilan,” 21 


24-Mindanao Topographical Map Sheet 4037-II 
Burias, 23 


25-A Bagobo chicken trap, 25 
26-Different Lumad bows and arrows, 26 
27-Bagobo gong, 27 

28-Slumpe dal, 27 

29-Hegelung or lutes of the T'boli, 28 
30-Burial vessels of the Kulaman, 30 
31-Three Bagobo men, 31 

32-The primary ingredients of mamá, 32 


33-Some containers used for betel chew ingredients, 
32 


34-Animals heavily loaded with hemp, 35 
35-Rubber tree plantation in Lake Sebu, 37 
36-Some of the images of the Tasaday, 39 
37-Some of the Tasaday males, 41 
38-Mamanwa children, 42 

39-Lumadnon datus at the NMP, 44 


Plates | to V follow page 45 


TALA NG MGA LARAWAN 


40-Mapang lokasyon at kasalukuyang mga 
pampamahalaang panlalawigan ng Mindanao at 
kapuluan ng Sulu, 46 

41-Ang pagkakaugnay ng iba't ibang mga wika sa 
Mindanao at kapuluan ng Sulu, 49 

42-Ang tinatayang panirahan ng iba't ibang mga 
pangkat etnolinggwistiko—parehong Lumad at 
Moro—sa katimugan at kanlurang Pilipinas, 50-51 


43- Ang kagubatang pygmy ng Mt. Hamiguitan, 52 

44-Talon ng Hikong Bente sa Lake Sebu, 54 

45-“Bahay ni Datu Tongkaling," 57 

46-Ang gono bong o longhouse ng mga T'boli, 57 

47-llan sa mga uri ng kasangkapang palayok, 58 

48-Isang uri ng basket na likha ng mga Subanen, 59 

49-A Tagakaolo chief, 60 

50-Pangkat ng kababaihang Tiruraye, 61 

51-Paghahanda ng pagpapakuluan sa dahon ng 
halamang k'nalum, 62 

52-T'nalak na may disenyong g'mayaw logi, 63 

53-Dreamweaver Hilda Ugay at si Jenalyn Ipil sa 
Pambansang Museo, 63 


54-Iba't ibang uri ng kagamitang metal ng mga 
Teduray at Bagobo, 64 

55—"A clearing in the jungle...,” 67 

56-Bahaging pinagtatamnan sa Lambak ng Allah, 68 

57-Bahagi ng ritwal na buklug, 70 

58-Iba't ibang uri ng patibong at panghuli, 72 

59-Taguk, o kudyapi ng mga Bagobo, 73 

60-Mga manunugtog ng hegelung, 74 

61-Mga takip na anthropomorphic ng libingang 
banga, 75 

62-Iba't ibang uri ng lagayan ng nganga at tabako, 77 

63-"An Ata young man," 78 


64-llan sa mga kasapi ng komunidad ng Tasaday sa 
ilib fusaka, 83 


65-Pagdating ng PANAMIN lulan ng helicopter, 84 
66-Mga kinatawan ng pangkat Mansaka, 87 


Figure 1-“The clothing worn by both sexes is decorated with beads, shell disks and embroidery" Adapted from Cole (1913, 
Plate IX). Courtesy of the Field Museum (Image Nos. CSA13668 [left] and CSA13631 [right]). 


Succeeding page: 

Figure 2-Lake at the Mt. Apo crater. Locally known as Apo Sandawa, Mt. Apo is a dormant volcano and the Philippines' 
highest peak, straddling Davao City, North Cotabato and Davao del Sur, and a sacred ground among the Lumadnon of 
south central Mindanao, home to the war deity Mandarangan. It has been considered for nomination to the UNESCO World 
Heritage Sites for having one of the highest terrestrial floristic and faunal diversity per unit area in the country, before 
dramatic changes occurred in the area due to various exploitation activities, such as logging and poaching. Mt. Apo National 
Park was reopened to the public in April 2017 after it was closed on March 31, 2016 due to forest fires. May 2012. JRC 
Callado/NMP Botany. 


FOREWORD 


JEREMY R. BARNS 
Director-General of the National Museum of the Philippines 


The Lumad Mindanao project is one of the significant programs of the National Museum of the 
Philippines (NMP) in fulfilling our mandate as the primary educational, scientific, and cultural 
institution of the Philippine Government to preserve and promote our national patrimony. It is 
part of our ongoing initiatives to revalidate, represent, and reconceptualize the exhibitions in the 
National Museum of Anthropology (NMA). This book, which is based on that project, is an effort 
to provide an accessible and updated reference for students, researchers, educators, and the 
general public focusing on Lumad and Mindanao studies. 


In developing this feature for exhibition, the curatorial team encountered challenges including 
the issues on the portrayal of and sensitivity to their present situation. In 2015, we were very 
fortunate that several Lumad representatives accepted our invitation to preview the exhibition 
and share with us their insights as culture-bearers of their groups. We were able to gather more 
information about some of the objects from the National Ethnographic Collection (NEC) that are 
now on display in the Lumad Mindanao gallery at the NMA. 


More than 200 ethnographic materials from 13 Lumad groups in the NEC are featured in this 
project; some of which are discussed in detail to emphasize the shared traditions and practices 
and its variations among the Lumadnon and with the neighboring Muslim communities such as 
betel-chewing, metalsmithing, basketry, and textile weaving. The Lumadnon relationship with 
their natural environment is also an important feature that has shaped their identity, spirituality 
and worldview. Similar to ecology-based cultural heritage of other indigenous peoples in the 
country, the Lumadnon are contributing significantly to climate change mitigation by sustainably 
using their land and coastal resources. In highlighting these topics, we hope to develop interest 
among the readers of this publication to engage in anthropological research and support 
institutions as well as the local communities that help preserve their cultural and natural 
heritage. 


This project was made possible through the support of the Office of Senator Loren Legarda, the 
local governments in Mindanao, other partner institutions and individuals. It is a tribute to the 
Lumadnon as another collective indigenous group in southern Philippines, demonstrating their 
capacities in safeguarding their natural heritage and diversity of cultural expressions. With this 
publication and the Lumad Mindanao gallery at the NMA, we hope to narrow gaps in narratives 
about the Lumad from historical and anthropological perspectives so we may better understand 
their present situation. 


Succeeding page: 
Figure 3-Mandaya woman. Kasaysayan ng Lahi, Manila. 1974. NMP Ethnology Archives. 


vii 


MESSAGE OF 
SENATOR LOREN LEGARDA 


delivered on the inauguration of the LUMAD MINDANAO Exhibition, 
11 December 2015 


Let me start my message by thanking our Lumad brothers and sisters for gracing us with their 
presence, which makes this event more meaningful. 


Lumad is a Visayan word meaning "born of the earth" and fittingly so because our indigenous 
peoples are the stewards of the earth, the true environmentalists who nurture our forests and 
natural resources. 


It is, thus, lamentable that many of our Lumad communities have been living in uncertainty due 
to the reported displacement from their habitats and other alleged abuses. 


| recognize the fact that even with the Indigenous Peoples’ Rights Act (IPRA), our IPs are yet to be 
fully accorded with the opportunities, services and share in decision-making due them. 


Surely, we will not be able to resolve this complex issue today at the National Museum, but 
through this exhibit titled Lumad Mindanao, we make a strong argument on why we need to stop 
the violence and the harassment of our IPs. 


Through this showcase of the arts and crafts, traditions and skills of our IPs presented by our able 
curators, we tell the rest of the country and the world about our indigenous peoples' ingenuity 
and innate brilliance. 


| congratulate the National Museum for putting up this permanent exhibition in which we are 
able to oppose, through art, the issues our IPs face today. 


I, too, have made a tribute, a compelling statement, through a documentary series on indigenous 
peoples and culture titled Dayaw, which was shown last October at the ABS-CBN News Channel 
(ANC). It was my collaboration with the National Commission for Culture and the Arts (NCCA) and 
ANC. It is a showcase of our indigenous culture and aims to educate and inspire Filipinos on the 
protection and preservation of the cultural and artistic treasures of the Philippines. The team has 
wrapped up its first season, but I will make sure that the NCCA and National Museum will have 
many more projects that highlight the brilliance of our IPs. 


I also wish to share with you the good news that we are a step closer to the passage of the 
proposed IP Resource Centers Act after the Senate has approved the measure. This bill seeks to 
address the need to improve the delivery and accessibility of basic, social, technical and legal 
services to our IPs all over the country. 


Moreover, these Resource Centers shall serve as venues to promote participatory programs 
and projects for IPs, to effectively deliver their responsibilities under the IPRA, and to ensure 
implementation of their respective Ancestral Domain Sustainable Development and Protection 
Plans. 


We still have a long way to go in effectively protecting the rights of our IPs, but we should not 
lose hope. We must continue to work together and assure the role and significance of our IPs in 
our country. 


As a lifelong commitment, | will never get tired of reminding our people the infinite reasons why 
our indigenous peoples and their culture, our national heritage, must thrive. 


dit gana i m 
T a 
9 2 ME 


= 


ae 


Tun 
JG 


sao! 
one Amd 


pe 


n 


t 

si 

ir 
h 


CURATORIAL NOTE 


ANA MARIA THERESA P. LABRADOR, PH.D. 
Deputy Director-General for Museums of the National Museum of the Philippines 


In October 2014, the Ethnology Division (then named the Anthropology Division), the 
Archaeology Division and a select group of academic anthropologists and archaeologists met to 
develop the Master Plan of the Museum of the Filipino People and set about transforming it into 
the National Museum of Anthropology (NMA), its national collections holdings and its divisions, 
contributing to making the Museum a more relevant, accessible and updated institution. In the 
2016 Reorganization of the National Museum of the Philippines, the Maritime and Underwater 
Cultural Heritage Division was added to the NMA, to better understand our archipelagic 
relationships around our islands and their material, as well as intangible heritage. 


The Lumad Mindanao exhibition project is one outcome of that 2014 meeting. Besides 
overhauling the Kinahinatnan Gallery, which evoked a timeline from Pinagmulan Gallery 
(featuring archaeological artifacts), it was placed contiguous with the Bangsamoro exhibition to 
show the complexity of relationships and similarities in practices of the two collective groups 

in the second largest island of the Philippines. To demonstrate this, their galleries were joined 
with their musical instruments and their ethnolinguistic maps. We also did away with the 
environmental-determinist and structural-functional approach to the previous exhibition that 
showed little of the inhabitants' agency and emphasized only of how their surroundings and 
organization shaped their customs. 


The permanent gallery dedicated to the Lumad features the material culture of 13 of these major 
groups from Mindanao. We have been fortunate to be able to consult with umbrella organizations 
who come from different persuasions and perspectives before we opened the exhibition in 
December 2015 and this continues to this day, prompting us to regard it as work-in-progress. 

It was serendipitous that at the time we were installing the exhibition, a large contingent from 
Mindanao came to Manila to make their voices heard regarding their plight. Some of them agreed 
to share with us their knowledge and time to validate our curatorial themes. Moreover, out of 
more than 200 objects in the exhibition, many of them have been validated as belonging to their 
group and displayed for the first time. 


As a National Museum with encyclopedic collections, we were also able to include objects 

from our other collections holdings, enabling us to create a more rounded, interdisciplinary 
exhibition to convey that the culture of the Lumad is dynamic and about living people, not of the 
ethnographic present that freeze them in an idealized time frame. Most notable among these are 
paintings of Lumad artists, clay secondary burial jars, and botanical and zoological specimens that 
indicate the Lumadnons' sustainable lifestyles. 


This project has been a success largely due to the hard work and the participative research of 
our staff from the Ethnology Division led by its Curator Ms. Marites Paz-Tauro and the Lumad 
Mindanao Project Leader Ms. Jessica Marquinez. The exhibition was interpreted with an 
attractive and appropriate design by our creative team headed by our exhibition designer Mr. 
Marcelo Cercado. Special mention goes to Ms. Erika Robis whose attention to detail and scholarly 
perspective kept this publication and the exhibition focused and on an even keel. We cannot 
thank enough the Lumadnons and those who champion them for having helped us through this 
process. The exhibition and this publication are dedicated to them. 


Previous page: 

Figure 4-Detail of a t'nalak from the National Museum of the Philippines Collection (LM-114) showing the T'boli indigenous 
tri-color ikat design in black, red and white obtained through traditional dyeing processes. Abaca and natural dyes. Sta. Cruz, 
Lake Sebu, South Cotabato | T'boli. 1977. 


xi 


ACKNOWLEDGMENTS 


Datu Meliton Blag Bro. Karl Gaspar 
Sultan Kudarat 


Datu Rudy T. Ugking 
Caraga, Davao Oriental 


Oona Thommes Paredes, Ph.D. 


Senator Loren Legarda 


. Eufemia Cullamat Hon. Nancy A. Catamco 
Lianga, Surigao del Sur The Bookmark, Inc. 


Datu Angul ; 
: Albert E. Alejo, SJ. 
Aida Angul = s ad 
Davao del Norte Lawrence A. Reid, Ph.D. 
Mary Jane D. Pedochino Bernardita Reyes-Churchill, Ph.D. 
Davao del Sur Paul Quiambao 
Ritchel Ayas Bert Monterona 


Mary Ann Anguilay Piya Argee Macliing Malayao 
Zamboanga del Sur 


. Glen G. Monterola 
Lorna Garcia li 
Davao City Kalipunan ng mga Katutubong 


Mamamayan 


NCCA Gawad sa Manlilikha ng Bayan Committee 


Lauren Hancock 
Anthropology Collections, The Field Museum of Natural History 


Peter C. Gorman 
University of Wisconsin-Madison General Library System 


Kate Hutchens 
Special Collections Library, University of Michigan 


Fine Arts Division 
Archaeology Division 
Botany and National Herbarium Division 
Zoology Division 
National Museum of the Philippines 


Succeeding pages: 

Figure 5-"A Manobo woman.” Adapted from Cole (1913, Plate LXVIII). Courtesy of the Field Museum (Image No. CSA30966). 
Figure 6-Lake Sebu, located within the T'boli ancestral domain and the largest of the three lakes (the other two are Lakes 
Seloton and Lahit) in the municipality of Lake Sebu in South Cotabato, is considered a vital watershed of Sultan Kudarat and 
South Cotabato. Its name, “Sebu” or “Sbu,” means gushing, as it is believed that its waters gushed from a leaf-covered spring 
guarded by a mystical frog when Kludan and Boi Henwu, the couple who were informed of its location through a dream 
during a long period of drought, failed to return its leaf cover in place. Today, around 1096 of its total 354-hectare area is 
used for tilapia (Oreochromis niloticus) aquaculture. This industry is considered as one of the main economic resources of the 
communities in the area. Recently, fish kills have become more frequent due to the depletion of oxygen supply caused by 
pollutants from fish cages and other human activities in the lake. 2016. JT Marquinez/NMP Ethnology. 


mg” NA si TING "Te Aen 
will 


pg 
uM 


(ne a 


COS 


^ - | y ; rs D x mg 

: È z - 7 3 ME 
ys ros n UM m e "| 

IN AT CEST x 


A N: m e 
^ 
y 


INTRODUCTION 


he southern Philippines principally comprises 

the island of Mindanao and the Sulu 
archipelago (figure 7). The region is a majestic 
tapestry of both natural and cultural abundance 
unifying the thread of its ethnically diverse 
people across geographic boundaries. This book, 
and the exhibition at the National Museum of 
Anthropology which it accompanies, present 
the faces and countenances of the peoples of 
Mindanao collectively known as Lumad, who 
nurture and are nurtured by Mindanao's rich 
natural and cultural heritage. 

Lumad [lo.'mad] (Lumadnon in plural form), 
a Visayan word meaning "born from the earth," 
refers to the indigenous, non-Moro or non-Muslim 
groups in Mindanao. The collective decision 
to use this term traces back to the political 
assembly of local and regional organizations of 
these indigenous groups in Cotabato on June 26, 
1986 where issues in their struggle for cultural 
determination within their respective ancestral 
lands were discussed (Alejo 2000, 290-291; 
Rodil 2012, 50-51). Prior to this, anthropologists 
followed the linguistics-based categorization of 
Manobo and non-Manobo groups (Cruz 1986 in 
Acosta 1994, 70-71 [Table 1], 75; McFarland 1980; 
Reid 1981). As an ethnic category, "Lumad" was 
first acknowledged and put into use in Republic 
Act No. 6734, or the Autonomous Region of 
Muslim Mindanao Organic Act, enacted in 1989, 
and since then, government, political and non- 
governmental organizations have collectively 
recognized the non-Moro groups of Mindanao as 
such. While the groups themselves perceive this 
term as a necessary political category (Acosta 
1994; Paredes 2013; Quizon 2012), they have 
mostly maintained use of their distinct locative 
group names, a seemingly common practice 
among ethnolinguistic groups in the Philippines, 
which was also observed in Luzon (Labrador 1998). 

While there were 15 ethnolinguistic groups 
involved in the 1986 congress, authors have noted 
around 20 to 40 non-Muslim major and sub-groups 
under the Lumad category (Acosta 1994; Carifio 
2012; Rodil 2012). These numbers frequently 
shift, often depending on the organization 
interacting with them, or how they actually 
identify themselves within their own and their 
neighboring communities (Acosta 1994; Paredes 
2013). Out of these, roughly 19 major Lumad 
groups have been identified: Ata, B'laan, Bagobo, 
Banwaon, Bukidnon, Dibabawon, Higaunon, 
Mamanwa, Mandaya, Manguwangan, Mansaka, 
Manobo, Matigsalug, Obo, T'boli, Tagakaolo, 


Talaandig, Teduray and Subanen (Guillermo 2012). 
In the 2010 National Census, the Lumadnon 
comprised about 3.38% of the total Philippine 
population, or about 14.38% of the population in 
Mindanao and the Sulu Archipelago (Gisselquist 
and McDoom 2015). 

Their native languages belong to two 
microgroups in the Philippine language family, 
the Greater Central Philippines (GCP) and the 
Bilic (figure 8). The majority fall under the GCP 
microgroup, divided into three geographic-based 
sub-groups: Central Philippines (the Mamanwa and 
the Mansakan languages), Manobo, and Subanen 
(Blust 1991). Visayan or Binisaya, the Mindanao 
variety of the Cebuano and Hiligaynon languages, 
is widely spoken by most Lumad peoples as a 
second language to communicate with the now 
demographically dominant populations of Visayan 
settlers, as well as amongst themselves. 

As indicated by the geographical nature of 
their language classification, the Lumadnon 
are scattered mostly in the upland and lowland 
areas of Agusan, Bukidnon, Cotabato, Davao, 
Maguindanao, Misamis, Sultan Kudarat, Surigao, 
Sarangani and Zamboanga (figure 9). Traditionally, 
they are mostly kaingin or swidden cultivators who 
also depend on hunting, fishing, gathering, and 
trade of forest products and locally manufactured 
items for subsistence (Acosta 1994, 61). While 
many have embraced other religious practices, 
particularly Christianity, the Lumadnon remain 
intimately tied to the land with their indigenous 
beliefs and traditions essentially reminiscent in 
their healing practices, customary laws and value 
systems in general (Acosta 1994, 76-77; Paredes 
2006, 528). 

The exhibition gallery Lumad Mindanao at the 
National Museum of Anthropology in Manila 
features the material culture of 13 of the Lumad 
groups from the National Ethnographic Collection, 
which, along with thismonograph, aims to explore 
the significance of Mindanao natural reserves and 
resources to Lumad identity, as manifested in their 
social systems, and cultural beliefs and practices. 
Given that they have not been fully acknowledged 
as of yet in our country's history (Alejo 2000, 192; 
Duhaylungsod and Hyndman 1993, 70; Paredes 
2000, 75; 2013, 6-7, 165), this recounts and unveils 
the Lumadnon identities based on a review of 
previous and recent historical and anthropological 
data. It will particularly present their experiences, 
encounters and established linkages and ties with 
neighboring groups and foreigners through the 
years, and their predicament in and for the 21st 


Introduction 


century as the one other indigenous, inherent are of their place and purpose, and to facilitate 
component of southern Philippines. In the process, an appreciation and a pragmatic grasp of their 
the exhibition and this monograph attempt to give contemporary circumstances. 

an insight into how perceptive the Lumad peoples 


@ Capital CITY/MUNICIPALITY 


BOHOL SEA 


SULU SEA 


" [ y NATIONAL MUSEUM OF THE PHILIPPINES 
Sibetu © PAMBANSANG MUSEO NG PILIPINAS 


Figure 7-Location map and current provincial administrative divisions of Mindanao and the Sulu Archipelago. Map not in 
scale. Base map courtesy of Aira 2008 | Wikimedia Commons. 


SOUTHERN PHILIPPINE LANGUAGES AND THE LUMAD IDENTITY 


he Philippines has more than 175 languages, 

and, except Chavacano/Chabacano,t these 
are all siblings under the Austronesian language 
family. To determine how languages are related, 
historical linguists compare shared retentions 
and innovations of specific components, such 
as sounds and different structures, of particular 
languages within a specific period of time. In 
Philippine linguistics, the reflex (or earlier form) 
of the phoneme (or sound) /*R/, called the uvular 
trill, is one of the distinguishing indicators of 
language change, and has been used as the basis 
for classifying the Philippine languages under the 
Austronesian family (Blust 1991; Conant 1911). 
For example, the Proto-Malayo-Polynesian term 
*daRat, which refers to littoral waters, is “dogot” 
among the Teduray/Tiruray, “dagat” among the 
contemporary Western Bukidnon Manobo and 
Mansaka, and other Philippine language groups 
as well. Aside from sounds, shared changes in 
morphology (the structure and forms of words) 
and syntax (the structure of words in a statement) 
of languages are also looked into. For instance, 
the Sama-Bajaw languages spoken in southern 
Philippines and Borneo have syntactic differences 
between them, as well as with the other Philippine 
languages. Chavacano, a creole or naturalized 
language from the mixture of two languages, is 
unlike any other Philippine language; its lexical 
terms or vocabulary are in Spanish, while its 


tThe different Philippine ethnolinguistic groups use multiple 
names and orthographies to identify themselves. Generally, 
he local group names are associated with the geophysical 
ocation of their respective villages, as discussed in the sectio 
"Sketching Lumad Identity” Some of these group names were 
used during, and have appeared with minor alterations in 

S 

E 


i 


accounts from the Spanish and American colonial periods. 
These were mostly adopted later by administrative officia 
as well as “new” names that were given, such as with the 
PANAMIN (Griffin 1988, 11), as the Philippine nation-state was 
being established. 
This book follows two specific orthographic conventions 
in pertaining to the different Philippine ethnolinguistic 
groups, especially among the Lumad. Throughout the text, 
he group names used were based on the most recent 
scholarly, specifically anthropological, publication(s) cited in 
he Bibliography. The initial reference to each group however 
will include their popular appellation and/or how they are 
eferred to in the field of linguistics. In some cases, where 
specific ethnographical objects are mentioned and listed, the 
names used were based on the official catalog of the National 
Fthnographic Collection and associated archival materials. 
This however does not intend to impose specific 
orthographies to the different Lumad group names, as well as 
designate "official" group names, but rather aims to minimize 
confusion for the readers and maintain consistency in referring 
to each group throughout the text. 


syntax is from the Philippine languages. 

The indigenous languages spoken in the 
southern Philippines belong to three microgroups 
in the Philippine language family, namely, the 
Greater Central Philippines (GCP), Bilic and 
Sangiric; and the Sama-Bajaw microgroup of 
the Greater Barito (figure 8). Although there are 
language groups that are exclusively spoken by 
each of the Lumad and Muslim groups (figure 9), 
there are common language features between 
them as well, because of their proximity within 
the geographical area of southern Philippines. For 
instance, there are languages of Lumad, Muslim 
and Christian Filipinos that are within the GCP, 
which covers a wide geographic range. 

The majority of the Lumadnon languages fall 
under the GCP microgroups, divided into three 
geographic-based sub-groups: Central Philippines, 
Manobo, and Subanen (Blust 1991). The 
Lumad languages under the Central Philippines 
sub-group consist of the Mamanwa, and the 
Mansakan languages— Kamayo, Tagakaulo, 
Davawenyo, Mansaka, and  Mandaya. The 
Manobo languages include Dibabawon, Agusan 
Manobo, Rajah Kabunsuwan Manobo, llianen, 
Western Bukidnon Manobo, Obo/Ubu Manobo, 
Ata-Manobo, Matigsalug, Cotabato Manobo, 
Tagabawa, Sarangani Manobo, Bukidnon/Binukid 
and Higaunon. The Subanen comprise Tuboy, 
Guinsalugan, Lapuyan, Sindangan and Siocon. 
The Bilic microgroup include the T'boli, Teduray, 
Bagobo/Giangan, and the B'laan languages of 
Koronadal and Sarangani. 

The Moro languages under the GCP microgroup 
are Maguindanao, Maranao, and lranun, within 
the Danao language sub-group. There are the 
Sangil and Sangir languages under Sangiric, 
and the Yakan, Mapun and the Sama languages 
under the Sama-Bajaw microgroup. While the 
groups Kolibugan/Kalibugan and Kagan Kalagan 
are linguistically related to the Subanen and 
the Central Philippines Mansakan sub-groups, 
respectively, they have adopted Islamic practices 
and beliefs. 

All ethnolinguistic groups indigenous to 
Mindanao are generally multilinguals, having 
adopted the Bisayan languages Cebuano and 
Hiligaynon as their lingua franca (McFarland 
1980, 90). This may be traced in linguistic and 
geographic terms, where Cebuano and Hiligaynon 
of the Bisayan languages are also under the 
Central Philippines language sub-group, including 
the Surigaonon, Tandaganon and Butuanon 
languages spoken in eastern Mindanao (figures 8 


Languages and Identity 


and 9; Gallman 1997; Zorc 1977). Another reason 
is that earlier forms of the Bisayan languages may 
have been the main trade languages among the 
groups within this region since the prehistoric 
times (Paredes 2013, 27). Scott (1994, 161) also 
suggests that the coastal and interior communities 
in northern and eastern Mindanao were part of 
the Visayan cultural area. One such community 
is the P'u-tuan polity, located along the areas 
surrounding the Agusan River, now known as 
Butuan, which served as one of the large-scale 
trading ports of Philippine tributary missions to 
Chinese courts including Ma'i (Mindoro), Sulu and 
Maguindanao between the 8th through the 14th 
centuries (Junker 2000). 

During the Spanish colonial period, the 
Recollect missionaries identified a distinct variant 
of Bisayan spoken by the indigenous population 
to communicate with outsiders; they adopted this 
language to carry out their evangelization efforts 
within the island (Bernad 1972, 255; Demetrio 
1981, 519-520; Paredes 2013, 27; Schreurs 1994, 
44-45). The Jesuit missionaries also had to learn 
Bisayan and other various indigenous languages, 
such as Teduray, when they resumed their 
missionary works in Mindanao in 1859 (Bernad 
1972, 258). Ships from Manila stopping over in 
lloilo before continuing on to Mindanao may be 
part of the reason for the increase of Hiligaynon 
or llonggo speakers in the late 18th century (Lipski 
2001, 15). During the American colonial period, 
Bisayan-speaking people comprised 4596 of the 
Mindanao population, residing mostly in the 
provinces of Agusan, Bukidnon, Lanao del Norte, 
Misamis and Surigao (Wernstedt and Simkins 
1965). 

In as much as language provides a people with a 
grasp to their ethnic identity and connection with 
their forebears and other kindred ties, it is also an 
important means of transmitting cultural values 
and knowledge (Hayase 2007, 6). Oral traditions 
clearly illustrate this, in addition to revealing 
how both language and culture have changed 
and adapted through time. For instance, the 
sacred epic Ulahingan, also known as Ulegingen, 
Ulaging or Uweging, of the different Manobo- 
speaking groups and Talaandig Bukidnon has 
been analyzed in both linguistic and ethnographic 
terms. The term "ulahingan" is derived from the 
word “ulahing,” meaning "to chant in a particular 
style of poetry, language and music" (Maquiso 
1977, 34), and the epic has been widely chanted 
particularly in the provinces of Cotabato, Bukidnon 
and Davao (Manuel 1963). Ulahingan narrates 
the mythological plight of the folk hero Agyu and 
his people towards freedom and immortality in 


the place called Nalandangan or Nelendangan 
(Maquiso 1977; Saway-Llesis 2005). It is believed 
that the first Ulahingan was performed by 
Bayvayan or Baybayan, Agyu's son, as assigned to 
him by the supreme deity, committing to memory 
how Agyu and his people have ascended to the 
immortal realm (Cembrano 2005; Maquiso 1977). 

Studies of the different accounts of Agyu among 
the different Manobo and Talaandig Bukidnon 
groups state that these are merely differences in 
linguistics and delivery; while various titles are 
given to the epic among the groups, culturally they 
are similar in terms of the basic plot and characters. 
Among the Talaandig Bukidnon, the narration 
of the epic Ulaging must be complemented by a 
vivid description of the activities, events, places 
and personalities which requires mastery of 
language and richness of vocabulary (Saway-Llesis 
2005, 89). The sequence of events differs between 
each epic chanter among the Talaandig Bukidnon 
and the Manobo groups; similar characters and 
themes of tradition, religious beliefs and ideals, 
social systems and animosity against invading 
enemies are invoked with each telling (Cembrano 
2005; Saway-Llesis 2005). 

Studies of the literality of each version of this 
epic have revealed associations to existing places 
that have been noted as active elements in the 
contemporary Lumad culture (Paredes 2006, 536- 
537). One such study by Elena Maquiso (1977, 55- 
56) found that some versions indicate Camiguin- 
Cagayan-Bukidnon as the first settlement site of 
the original Manobo people before they dispersed 
throughout Mindanao. This supports linguist 
Richard Elkins’ “proto-Manobo theory” (1974, 
601), which attempts to explain the common 
origin and relationship between all Manobo 
groups. Margarita Cembrano (2005, 110) also 
documented places associated with elements 
in the epic Ulaging that are considered sacred 
by Manobo people, including the remains of the 
post of Agyu's turugan (house) that is believed 
to be found inside Camp Evangelista in Patag, 
Cagayan de Oro City; the stone formation at 
Dagae, across the Pantaron Mountain Range at 
Kabanglasan in Bukidnon, which is believed to be 
remnants of his farm; the rock formation known 
as Bagul Tagulayan in the Agusan del Sur side of 
Pantaron and Galong-galong mountain ranges, 
which bears the fist of the ugly giant Amakay; and 
the upstream tributary of Adgawan River at the 
foothills of Pantaron, where the shield of warrior 
Anilaw na Lisngadan is believed to have been left. 

Other Lumadnon groups also have oral 
traditions with plots and themes similar to the 
Ulahingan such as the Tuwaang or Tulalangan 


Central 


Philippines Bisayan Cebuan 
= —— 


Cebuano 
Hiligaynon 


South Surigaonon 
l- Tandaganon 


Butuan-Tausug TI Butuanon 
Tausug 


Mansakan Northern ——— Kamayo 
Eastern Davawenyo 
Mandaya 
Mansaka 
Western Kagan Kalagan 
- Tagakaulo 
Kalagan 
Mamanwa 
Palawanic —— Molbog 
Subanen Tuboy/Northern Subanen 
Guinsalugnen/Eastern Subanen 
PAPA HA Lapuyan/Southern Subanen 
Sindangan/Central Subanen 
Greater Siocon/Western Subanen 
Central 
Malayo-Polynesian Philippines Kolibogan/Kalibugan Subanen 
Manobo North Binukid 
Higaonon 
Philippines Kinamiging 
Kagayanen 
Central East Dibabawon Manobo 
Agusan Manobo 
Rajah Kabunsuwan Manobo 
an i Iliamen Manobo 
Western Bukidnon Manobo 
South ^. —L Obo Manobo 
Ata-Tigwa Ata Manobo 
© L Matisalug Manobo 
South Cotabato Manobo 
LE Manobo 
Tagabawa 
Danao Maguindanao ————— Maguindanaon 
Maranao-Iranun Maranao 
UL Iranun 
Bilic T'boli 
Teduray (Tiruray) 
Giangan/Bagobo 
to È Koronadal B'laan 
Sarangani B'laan 


Sangiric OL 
Sangir 


Greater Barito ——— Sama-Bajaw Yakan 
L Sulu-Borneo f~ Borneo Coast Bajaw —— Mapun 
Inner Sulu Sama Central Sama 
È Balangingi Sama 
Southern Sama 
Western Sulu Sama — Pangaturan Sama 


NATIONAL MUSEUM OF THE PHILIPPINES 
PAMBANSANG MUSEO NG PILIPINAS 


Figure 8-Language tree of the different languages of Mindanao and the Sulu Archipelago. 
Sources: Blust 1991; Simons and Fennig 2017. 


MAP KEYS 


Areas occupied by the Lumadnon with the Muslim groups, 
1576-1898 (Rodil 1994 * Acosta 1994 * Casifio 1981) 


Approximate location of 
ethnolinguistic group settlement 


Areas traditionally settled entirely by Lumad groups, 
1576-1898 (Rodil 1994 * Acosta 1994 * Paredes 2013 
* Manuel 1973) 


Areas traditionally settled entirely by Muslim groups, 
1576-1898 (Rodil 1994) 


ETHNOLINGUISTIC GROUPS 
(Lewis et al. 2015 : NM 1974 + “Casino 1976 * *Eder 2010) 


LUMAD GROUPS FILIPINO MUSLIM GROUPS OTHER GROUPS 
BiLIC LANGUAGES MANOBO LANGUAGES SAMA BAJAU LANGUAGES CENTRAL PHILIPPINE LANGUAGES 
KORONADAL B'LAAN DIBABAWON MANOBO YAKAN SURIGAONON 
(Eastern South Cotabato; Sarangani Province * (Upper Agusan River area, northern Compostela (Sulu Archipelago; Basilan * eastern Zamboanga (Surigao del Norte; north Agusan del Norte - 
Lutayan, Sultan Kudarat * Davao del Sur) Valley * Boston & Cateel, Davao Oriental - * Zamboanga City) northern Surigao del Sur) 
e SARANGANI B'LAAN Asuncion, Davao del Norte) MAPUN TANDAGANON 
(Sarangani Province * Gen. Santos City & northern AGUSAN MANOBO (Cagayan de Sulu Island,* Tawi-tawi * Rizal & (Tandag, Tago, Bayabas & Cagwait, central 
area of South Cotabato * Davao del Sur) (Western Agusan del Sur & Norte * Lianga, Surigao Brooke's Point, Palawan*) Surigao del Sur) 
T'BOLI del Sur * inlands of southern Surigao del Norte * CENTRAL SAMA BUTUANON 
(Western & Mt. Busa areas of South Cotabato northern borders of Compostela Valley & Davao (Sulu * Tawi-tawi * Basilan * Zamboanga del Sur (Butuan City) 
E Sarangani Province * Kraun area & Bagumbayan, del Norte * borders of Davao Oriental & Bukidnon) & Norte * Davao City * Cagayan de Oro City) 
Sultan Kudarat) ® RAJAH KABUNSUWAN MANOBO BALANGIGI SAMA m (Desin. & Dipolog City, Zamboanga del Norte « 
TEDURAY (TIRURAY) (Northern border of Davao Oriental * Rajah (Northeastern Jolo, Sulu + Zamboanga Peninsula + Cagayan de Oro City) - 
Cab & Lingig, Surigao del Sur - ng agayan de Oro Chy) 
(Datu Blah T. Sinsuat, North & South Upi, ungsuan & Lingig, Surigao del Sur Basilan) 
Maguindanao * Lebak, Sultan Kudarat) southeastern Agusan del Sur) è x o HILIGAYNON n s 
GIANGAN/ BAGOBO 080 MANOBO (Tawi-tawi) ^ eon p mice Horan we 
(Davao City, Davao del Sur + eastern slopes of wi hayaji ODE E S DEEA DONAR DANG Cotabato; south border area of Timbangan in 
Mt. Apo) Sur & North Cotabato) PANGUTARAN SAMA ti " Shariff Aguak, Maguindanao) 
MATIGSALUG MANOBO (Pangutaran Island, Sulu * southern Palawan 


SUBANON LANGUAGES 


TUBOY/ NORTHERN SUBANEN 
(Zamboanga del Norte * Misamis Occidental) 


GUINSALUGNEN/ EASTERN SUBANEN 

(Western slopes of Mt. Malindang, Don Victoriano 
Chiongban, Misamis Occidental * northeastern 
Zamboanga del Sur) 


LAPUYAN /SOUTHERN SUBANEN 

(Municipalities between Sibuguey & Illana Bays) 
SINDANGAN /CENTRAL SUBANEN 

(Central Zamboanga Peninsula * eastern half of 
Zamboanga del Norte * eastern Zamboanga del Sur 
* eastern Zamboanga Sibugay) 


SIOCON/ WESTERN SUBANEN 
(Inlands of NW Zamboanga del Norte * western 
Zamboanga Sibugay) 


8 O 


MANSAKAN LANGUAGES 

KAMAYO 

(Between Marihatag & Lingig, Surigao del Sur * 
western borders of Agusan del Sur * between Lingig 
& Boston, Davao Oriental) 


KAGAN KALAGAN 
(Near Digos City, Davao del Sur) 


TAGAKAULO 

(Digos City to Bugis, inlands and eastern shores, 
Davao del Sur * Colombio, Sultan Kudarat * 
Tampakan, South Cotabato) 

DAVAWENYO 

(Davao Oriental * Davao del Sur) 


MANSAKA 
(West Baganga, Davao Oriental * central west 
Compostela Valley * Davao Oriental) 


MANDAYA 
(Manay, Caraga, Baganga & Cateel, Davao Oriental 
* Davao del Norte) 


CENTRAL PHIL. LANGUAGE 


MAMANWA 
(Lake Mainit area in Aqusan del Norte & Surigao 
del Norte, northeastern Mindanao) 


(South central Bukidnon * northeastern North 
Cotabato * northwestern Davao del Sur) 


ATA MANOBO 

(Northwestern Davao del Norte & Sur * 
Southeastern Bukidnon * northwestern 
Compostela Valley) 

COTABATO MANOBO 

(Kalamansig, Palimbang & Ninoy Aquino, Sultan 
Kudarat * T'boli, South Cotabato) 


TAGABAWA 
(Slopes of Mt. Apo, between Davao City, Davao 
del Sur & North Cotabato) 


SARANGANI MANOBO 

(Jose Abad Santos, Davao Occidental + Governor 
Genoroso, Davao Oriental * Glan, Sarangani 
Province) 


ILIANEN MANOBO 

(North central watershed of Mindanao River, 

North Cotabato * Kandingilan, Kibawe & Darnulong, 
Bukidnon * northern areas of Kambutalan & Datu 
Montawal, Maguindanao) 


Bukidnon * Banisilan, North Cotabato) 


BINUKID 

(North central Mindanao; north central Bukidnon 
* northeastern Lanao del Norte * Cagayan de 
Oro City to southwest of Gingoog Bay, 

Misamis Oriental) 

HIGAONON 

(Butuan River basin, north central Mindanao 

* south of Butuan City * Agusan del Norte * 
northwestern Aqusan del Sur * Misamis Occidental) 
KINAMIGIN 

(Camiguin Island) 


KAGAYANEN 
(Balabak, Palawan) 


WESTERN BUKIDNON MANOBO 
(Dangcagan, Don Carlos, Kitaotao & Maramag, 


Cagayan de Sulu Island,” Tawi-tawi) 


DANAO LANGUAGES 

MAGUINDANAON 

(Maguindanao * south central Cotabato * central 
Sultan Kudarat * northern South Cotabato) 
MARANAO 

(Lanao del Sur * southern half of Lanao del Norte 
* northwestern Maguindanao * west central 
Bukidnon * northwestern Cotabato) 


IRANUN 

(Maguindanao * Sultan Kudarat * Alamada, 
Banasilan, Carmen, Libungan & Pigcawayan in 
North Cotabato * southeastern Lanao del Sur * 
Kalilangan, Bukidnon) 


e SANGIRIC LANGUAGES 
SANGIL 
(Davao del Sur to Balut Island) 
SANGIR 
(Saranggani Island, Davao Occidental) 


(K ] SUBANON LANGUAGE 

KOLIBOGAN / KALIBUGAN SUBANEN 
(Inlands of Kabasalan to Ipil municipalities, 
Zamboanga Sibugay * Liloy & Siocon to Sibuco, 
Zamboanga del Norte * Zamboanga City) 


MANSAKAN LANGUAGE 


KALAGAN 

(Southwestern Davao City; Davao del Norte * 
Compostela Valley * Davao Oriental highlands * 
Davao Gulf area in Davao del Sur & Oriental * 
North Cotabato) 


CENTRAL PHIL. LANGUAGE 


TAUSUG 

(Sulu Archipelago * southern Palawan* - Basilan 
* Zamboanga City) 

PALAWANIC LANGUAGE 


MOLBOG 
(Balabak, Palawan*) 


CREOLE LANGUAGE 


CHAVACANO/CHABACANO 
(Zamboanga Peninsula * Basilan * Cotabato City, 
Maguindanao) 


NATIONAL MUSEUM OF THE PHILIPPINES 


PAMBANSANG MUSEO NG PILIPINAS 


BOHOL SEA 


PALAWAN 


SIBUGAY 


SULU SEA 


, ZAMBOANGA 
City 


Previous pages: 

Figure 9-The approximate settlement areas of the different ethnolinguistic groups— 
both Lumad and Moro—in southern and western Philippines, specifically Mindanao, the 
Sulu Archipelago and Palawan. These were collated from different historic, ethnohistoric, 
ethnographic and linguistic sources. Map not in scale. Base map courtesy of Aira 2008 | 
Wikimedia Commons. 


Succeeding page: 
Figure 10-Diversity of the floristic species in Mt. Kitanglad. Southern side of Mt. Kitanglad 
Range Natural Park, Lantapan, Bukidnon. 2016. ER Tadiosa/NMP Botany. 


Languages and Identity 


epic of the Bagobo and Kulaman Manobo, which 
tells the story of the warrior Tuwaang and his 
followers in the land of Kuaman and Tinanan, and 
their eventual ascension into the immortal realm 
of Katuusan (Manuel 2000; Maquiso 1977). The 


Bukidnon also has the Gugud epic which covers 
the creation of the universe, their fight for survival 
and their subsequent ascension to paradise 
(Unabia 1985). 


LUMAD GEOGRAPHICAL AND NATURAL ENVIRONMENT 


indanao is the second largest island in the 

Philippines. Its total land area, including the 
Sulu archipelago, is 102,000 square kilometers, 
with a total forest land area of 61,000 square 
kilometers, which is about 52% of the total 
area of the country's national parks (Mindanao 
Database 2015). Included in these forested 
areas are Mt. Apo in Davao del Sur and North 
Cotabato, Mt. Kitanglad in Bukidnon (figure 
10), Mt. Malindang in Misamis Occidental, and 
UNESCO World Heritage Site Mt. Hamiguitan in 
Davao Oriental. Ecologically significant wetlands 
are also found in Mindanao (figure 7), such as the 
nationally proclaimed protected areas of Agusan 
and Liguasan Marshes in the provinces of Agusan 
del Sur and Maguindanao, respectively. Lake Sebu 
in South Cotabato, Lake Mainit in Agusan and 
Surigao del Norte, Lake Lanao in Lanao del Sur, 
Lake Buluan in Maguindanao, Agusan River in the 
northeastern part of Mindanao, Pulangi River in 
the western part of Mindanao, as well as other 
natural lakes and rivers, are essential sources of 
food and water; they have been crucial in trading 
as well as in travelling to and reaching neighboring 
areas. 

These sites are also home to a range of animal 
and plant species that are considered endangered, 
endemic, rare and economically important (Aribal 
and Buot 2009; Pendleton 1942). These include 
the Philippine eagle (Pithecophaga jefferyi), 
Philippine cockatoo (Cacatua haematuropygia), 
the Mindanao bleeding-heart dove (Gallicolumba 
crinigera), the Philippine warty pig (Sus 
philippensis, LM'-311), Philippine crocodile 
(Crocodylus porosus), Rafflesia schadenbergiana, 
the world's largest flower, a diversity of insects 
and smaller forms of animal life; at least 30 
species of rattan (Calamus spp.), and Eucalyptus 
deglupta, commonly known as Mindanao rainbow 
gum, that is found in the provinces of Zamboanga 
and Cotabato, among others (Aribal and Buot 
2009; DENR AO No. 2004-15; Pendleton 1942). 

For the Lumadnon, these areas are part of 
their ancestral domains, covering their sites of 


tRefers to the Material Culture (MC) Index in this volume, 
beginning page 88. 


habitation, and are tangible representations of 
their oral histories and connections to the spirits 
(Hayase 2007, 177-178). Hence, these natural 
landscapes form a significant part of not only the 
Lumadnon subsistence and trade economy, but 
also their cultural beliefs, religious traditions, 
and artistic expressions since the prehistoric 
times. Most of contemporary Lumad groups 
maintain collective ownership of the land through 
the oral customary law of usufructuary rights, 
as stewards in behalf of the spirit guardians 
(Gaspar 2000, 104). This system of ownership is 
also strengthened by the narratives in their oral 
history on the sacredness of particular landscapes 
found within their ancestral domains. Among 
these are the Pantaron Range where the sacred 
hunting ground of the Manobo is located; Mt. 
Sinaka, home to Manobo supreme deity Manama; 
Mt. Cantuan, the sacred ancestral domain of the 
Siocon Subanen; Mt. Feris, the sacred mountain 
of the Teduray; Mt. Matutum, the B'laan White 
Mountain and home of Subanen deity Apo 
Gumalang; Mt. Apo (or Apo Sandawa), home to 
Bagobo and different Manobo groups' war deity 
Mandarangan; among other landscapes (Gaspar 
2011; Guéguen 2010; Masinaring 2014). 

Today, Mindanao plays a significant role in the 
Philippine economic sector, supplying products 
that have mostly come from the expansion of 
commercialized forest land and agri-business 
plantations, fishing firms, and extensive mining 
operations (Tadem 2012). For already more than 
a century, these state development policies and 
the establishment of business-oriented firms 
in Mindanao have caused major disruptions 
and mostly irreversible changes to indigenous 
lifeways. Such changes include demographic 
transformations and disenfranchisement of the 
Lumadnon from their ancestral homes where 
their cultural and spiritual lives have evolved 
for a long time. Examples of documented land 
casualties due to these include the ancestral 
domains of Mamanwa communities in Siana, 
Surigao del Norte and the Bagobo and Manobo 
communities on the slopes of Mt. Apo following 
the establishment of the Siana Gold Mining 


Sketching Lumad Identity 


Project and the Mt. Apo Geothermal Power Plant, 
respectively (Alejo 2000; Lucero 1988). Others 
involve the communities of the Teduray of Figel 
in Upi Valley, Cotabato (Schlegel 1976, 1999), the 
Manobo in Arakan Valley, Cotabato (Gaspar 2011), 
and the Bukidnon, Talaandig, Higaunon, and 
Matigsalug in Bukidnon (Edgerton and Edgerton 
1982), following the encroachment of migrant 
settlers from the lowlands to their homelands 
(Gaspar 2000). 

The Lumadnon, together with the people of 
Cordillera in northern Luzon, have represented 
the Philippine indigenous groups in the United 
Nations Working Group on Indigenous Peoples 
(UNWGIP) since 1987, and in the Asia Pacific 
Nations’ Unrepresented Nations and Peoples 
Organization (UNPO) created in 1991, elevating 
their predicament to the international stage 
(Duhaylungsod and Hyndman 1993). Locally, 
recent collaborative efforts between Lumad 
groups and the development and civil society 
sectors have demonstrated common grounds 
between ancestral domain claims and community- 
based environmental conservation and protection 
that have encouraged working towards minimizing 
and responding to the impacts of socio-economic 
development on the environment. Documented 
case studies include the geothermal project of 
the Philippine National Oil Company-Energy 
Development Corporation (PNOC-EDC) within 
the Mt. Apo National Park (Alejo 2000, 251). 


This project has set the possibilities for socially 
responsible and acceptable environmentally 
sustainable development projects that can 
be beneficial to the host community, having 
established the multi-sectoral, non-profit Mt. 
Apo Foundation, Inc. composed of national and 
local government agencies, non-governmental 
organizations, and the Cotabato Tribal Consultative 
Council (Ote and de Jesus 1995). 

A more recent outcome asserting the Lumad's 
exceptional relationship with nature is the 
inscription of Mt. Hamiguitan Range Wildlife 
Sanctuary in 2014 as a UNESCO World Heritage 
Site. In its citation, UNESCO mentioned that, 
"The protection of the Mount Hamiguitan Range 
Wildlife Sanctuary is further strengthened by the 
engagement with and involvement of local and 
indigenous communities living in its periphery in 
the management of the property. Their lifestyles 
and spiritual beliefs are based on respect for 
the environment and its biodiversity and they 
have, over time, subtly molded their way of life 
to ensure the sustainable use of their resources" 
(UNESCO 2014). 

Other similar examples of active engagement 
of local and indigenous communities include the 
collaborative management of Mt. Kitanglad Range 
National Park in Bukidnon (figure 10) and Mt. 
Malindang Natural Park in Misamis Occidental 
(Cairns 1997; Gomez 2006; Roxas 2006). 


SKETCHING LUMAD IDENTITY 


L^ groups are generally related to each 
other through kinship ties, by both blood 
and marriage. Intermarriages between similarly 
ranked families were recorded in ethnohistorical 
accounts, such as those between the Bagobo of 
western Davao Gulf to the Manobo of central 
Mindanao (Cole 1913; Manuel 2000). As such, it 
is practically impossible to identify each Lumad 
group within the context of a "pure" genetic 
heredity and, in any case, they have since learned 
and preferred to self-ascribe group identity, 
depending on who they are interacting with (Eder 
2010; Rosaldo 2003), a common practice among 
Philippine ethnolinguistic groups (Eder 2010). 
Such relationships have been recounted in the 
epics Uweging and Gugud of the Agusan Manobo 
and Bukidnon, respectively (Cembrano 2005; 
Unabia 1985). Lumad oral traditions have noted 
the various changes in Lumad society, and shared 
experiences that were consequences of colonial 


10 


intrusions and the influx of migrant settlers from 
neighboring provinces and other parts of the 
Philippines (Paredes 2013, 31). 


LUMAD SETTLEMENTS 

Lumad groups occupy a relatively large 
land area, straddling many geographical and 
mainstream political boundaries. Contrary to 
early ethnographies where Lumad groups were 
often depicted as mountain dwellers (Paredes 
2013, 31), they also inhabit lowland and coastal 
areas. Ulaging, an epic of the Agusan Manobo and 
Talaandig Bukidnon (Cembrano 2005; Saway-Llesis 
2005), tells the story of the people as originally 
being coastal dwellers who transferred to mostly 
inland settlements due to a number of reasons, 
including natural disasters and encroachment 
(Gloria 1987, 58; Hayase 2007, 3, 146; Paredes 
2013, 31; Schreurs 1981, 262). 

The predominant highland-lowland relationship, 
however very simplified, is an important element 


in examining the Lumadnon's experiences 
and outsiders' perception of them, towards a 
convergence of how they perceive themselves at 
the present time. 

Each Lumad group generally identifies itself 
with the geo-physical location of its respective 
villages (Acosta 1994;  Masinaring 2014). 
For example, the Mansaka originally called 
themselves Managusan, referring to those who 
live in the Agusan area, and Mangaragan for 
those living in the Karagan area (now Caraga in 
Davao Oriental). Among the Mandaya, upland 
communities were called taga daya, while those 
in the plains and coastal areas were called taga 
lawud. The B'laan highland residents were called 
To Lagad, those in the lowlands were called To 
Gutna or To Datal, and the coastal B'laan were 


Sketching Lumad Identity 


To Baba (Arcenas 1993, 4). Among the rainforest 
Teduray of Figel, mountain people such as 
themselves were called etew rotor, the coastal 
people were etew dogot, while the other Teduray 
groups from Tran and Awang were referred to as 
etew teran (Tran people) and etew awang (Awang 
people) (Schlegel 1970, 8). 

To some extent, these highland-lowland- 
coastal references to their places of habitation 
have resulted to intra-population variations in 
their languages and customs, particularly due to 
their interaction with neighboring and visiting 
communities. For instance, the riverine Teduray 
have more contact with Christian and Muslim 
groups compared to the mountain-dwelling 
Teduray (Wood 1957). In particular, the Awang 
Teduray, who are also referred to as the people of 


Figure 11-“Bila-an houses are perched on the hill-tops, far above the river,” photo from the Philippine Bureau of Science. 
After Cole (1913, Plate XLIX). Courtesy of the Field Museum (Image No. CSA20977). 


Succeeding page, left to right and bottom: 


Figure 12-"Housebuilding—the roof is made first and is then raised to the desired height.” Note the area where the house is 
being built. Adapted from Cole (1913, Plate XIII). Photographed by Fay-Cooper Cole. Courtesy of the Field Museum (Image No. 


CSA34857). 


Figure 13-"Dwellings near the Mayo River.” See figures 7 and 9 for the approximate location of Mayo Bay. Adapted from Cole 
(1913, Plate LXXIV). Photographed by Fay-Cooper Cole. Courtesy of the Field Museum (Image No. CSA34953). 
Figure 14-Settlements along the Gibong tributary of the Agusan River, Sabang Gibong, Talacogon, Agusan del Sur. 2015. 


DN Tandang/NMP Botany. 


MATERIAL CULTURE IN FOCUS—LOCAL POTTERY 
Documented movement of prestige goods, such as 
highly valued Chinese ceramics, personal ornaments, 
textile and weaponry, between groups suggest along- 
term and organized network of social interaction 
among the Lumadnon and between the Lumadnon 
and the Moro groups in Mindanao (Cembrano 1998; 
Fox 1957; Junker 2000). Consumption and distribution 
of domestic items like cooking pots, and local status 
goods such as elaborately decorated earthenware 
required in ritual and mortuary rites were facilitated 
by more informal or localized interactions between 
different Lumad groups as well as their other trading 
partners. 

Among the Bagobo, their locally produced high 
quality knives and brassware were traded with 
cooking pots, salt, and other household item surplus 
produced by coastal and lowland groups (Cole 1913). 
The Teduray exchanged their forest products for 
household goods and non-domestic luxury goods 
from lowland Maguindanao maritime trading polity 
(Junker 1993) The Sama group appears to have 
established their technology for pottery as early as 
800 C.E. (Common Era), and exchanged these and 
other trade goods with the Tausug, Yakan, Chavacano 
and Agusan locals (Cembrano 1998). 

Historical accounts (Kiefer 1972; Mednich 1977; 
Spoehr 1973; Warren 1985) suggest that pottery 
manufacture and distribution among other 
domestic goods, such as textiles, woodworks and 
basketry, implicate technical development, craft 
specialization, social stratification, and local 
and foreign interactions (Junker 2000, 283-284). 
Archaeologist Laura Junker additionally suggests 
that ecological specialization in craft goods 
production was facilitated by the interior-coastal 
trade (2000, 302-303). Karl Hutterer (1977) posits from 
the Kalanay pottery complex in Masbate (Solheim 
et al. 1964) that these particular ceramics, that is, 
local pottery, were circulated through inter-island 


prestige goods exchange. These homogenous types 
of jars and bowls have been found geographically 
widespread throughout the Philippine archipelago. 
Prehistoric archaeological evidence of local pottery 
production was also noted in the present-day 
Lumadnon settlement of Ambangan in Butuan, 
where a “bonfire-cum-dumpsite” that resembles 
an earthenware pottery workshop employing the 
paddle and anvil technique production adopted from 
the Sama pottery tradition, was found (Cembrano 
1998). Among the commonly produced and utilized 
Sama potteries in this site include utilitarian and 
ceremonial vessels (pots, jars, large deep bowls, 
spouted vessels, big shallow bowls and trays), 
kitchen paraphernalia (stoves and cooking pans with 
two handles) and working tools (net weights and 
spindle whorls with curvilinear motifs) (Cembrano 
1998, 27-28). Earthenware pots made exclusively by 
women are produced for general household utility 
(Christie 1909). 

The shared value for pots extends beyond 
its practical functionality in the domestic and 
economic contexts of the Lumadnon society. Among 
the Teduray of Figel in Upi Valley, kurey (“pot”) is 
used synonymously to a household which is an 
independent, self-determining unit of the society 
composed of “a single nuclear family which eats 
from a common pot” (Schlegel 1970, 13). The Teduray 
custom of polygynous marriage entails that a man 
can be a member of as many pots as he has wives. 
Children, however, are expected to eat from a new 
pot when they marry as they are also bound to 
establish their own households in a separate house 
from their parents. In traditional Manobo interment, 
an earthen pot (ko-don) with a hole broken in the 
bottom filled with boiled rice and hung under the roof 
of the grave, is their last reflection of the deceased 
as they journey to the afterworld (Garvan 1931, 135). 


Figure 15- Different utilitarian pots. Left to right: A Subanen jar (LM-188); two Tagakaolo cooking pots (LM-191 and LM-192), 
locally known as kolun; and a jar from the Teduray (LM-193). National Museum of the Philippines Collection. 


MATERIAL CULTURE IN FOCUS—BASKETRY 


Bashets have been common in most Lumad 
households. Made in different shapes and sizes, these 
were used for various purposes; when gathering food 
items, forest products and harvests, carting meat of 
animals that have been caught, and keeping both 
personal and household items. These may also be 
used as receptacles of offerings during ceremonial 
rituals. Local vegetation such as bamboo (Bambuseae 
spp.), nito (Lygodium circinnatum), rattan (Calameae 
spp.), buri (Corypha elata), tikog (Fimbristylis utilis), 
and pandan (Pandanus spp.) are its primary raw 
materials. Usually, these are carried on top of their 
heads, shoulders or bachs, while others are loaded 
on carts drawn by, or on the horses and carabaos 
themselves (Parher 1913). 

Ingenuity and craftsmanship of basket-makers are 
reflected in various processes involved in bashetry. 
Generally, these qualities form part of their social, 
cultural and ecological milieu. Various ethnohistoric 
accounts suggest that both men and women from the 
Bagobo, Manobo, Teduray, and Subanen societies 
are shilled in bashetry (Benedict 1916; Cole 1913; 
Finley 1913; Garvan 1927, 1931; Wood 1957). Among the 
Manobo, men are generally involved in plait-worh to 
make fishing, trapping and hunting gears (Garvan 
1931). The B'laan, Manobo and T'boli are known for 
their soft-strip bamboo baskets in black and natural 
colors that were used as personal carrying bashets 
or, the larger ones, for gathering food items (Lane 
1986). The Bukidnon were noted for their four types of 
weaves—checker and wickerwork, and diagonal and 
crossed weft—while the Higaunon of Bukidnon were 
traditionally skilled in all weave forms, particularly 
wickerwork, coiling and hexagonal weaving (Cole 
1956; Lane 1986) The Obo baskets were noted 
for their domed cover with four points. The small 
covered boxed-type bashets are associated with the 
T'boli, which they use as storage for clothing and 
other personal items (Lane 1986). 

Datu Rudy Ughing, during their preview of the 
Lumad Mindanao exhibition in November 2015, 
mentioned that their storage bashets are typically 
coated with tabon-tabon (Atuna racemosa; LM- 


MET C 7 
Mi YA 
Ka NG 
m^ wy 


242) nut pulp or pitch that is mixed with lime for 
waterproofing, corroborating the  ethnohistoric 
documentation in the early part of the 20th century, 
such as those of Cole (1913) and Garvan (1931). Some 
of these baskets are called binuta, in reference to 
the process of covering the holes to make them blind 
(buta) with the paste (Casino 1981, 158). 

The Manobo, Teduray, Bukidnon, Bagobo and 
T'boli baskets have been noted for a rather different 
aesthetics among the Lumad groups (Lane 1986, 
187-96; Parker 1913, 81). For instance, the Manobo 
lime tubes and baskets are observed to have crude 
tracings and incisions (Garvan 1931). Some Bukidnon 
baskets were woven using strips of bamboo that 
have been dyed by applying banana blossom juice 
and smoking with burning resin; other baskets were 
woven by alternating inner “enameled” and outer 
dull strips (Cole 1956, 57). The Bagobo embellish their 
baskets, as well as their rattan-wrapped wooden 
scabbards with beads, bells and horsehair tassels. 
The T'boli weave their personal baskets using strips 
of bamboo subsequently overlaid with split nito for 
both reinforcement and aesthetic purposes (Lane 
1986). 

Commercialism has made an impact on Philippine 
basket-making, particularly at the turn of the 20th 
century. In the late 1960s, some Bontoc baskets 
intended for the tourist market were exchanged with 
Mindanao baskets through the Episcopalian Church 
network (Lane 1986). These resulted in notable 
changes in Teduray baskets, specifically their 
preference for fitting covers braided with split nito 
vine to serve as stoppers and finishing edge, and 
bamboo base (Lane 1986). Among the Lumadnon, 
the Teduray have been a key player in the advanced 
production and development of contemporary 
baskets for markets (Lane 1986, 187). An Obo 
community in South Cotabato has been a primary 
commercial source of woven bamboo baskets and, 
along with the Teduray (Nocheseda 2016), mats. 
These are sometimes decorated with split nito 
overlay, often used at home or sold in small-scale 
business enterprises by both T'boli and Visayan 
settlers in Lake Sebu. 


Figure 16-Different utilitarian baskets. Left to right: A Subanen 
galupi (LM-176), or basket scabbard; a fish/meat carrying 


basket used by the Manguangan (LM-171); a Teduray tube-like 
basket (LM-182); and the decorated Bagobo kabil (LM-160) and 
binuta (LM-163), or carrying baskets. National Museum of the 
Philippines Collection. 


14 


Upi (etew ufi), have more internal social ranking 
and distinctive customs of Muslim origins as a 
result of their constant contact and establishment 
of a military alliance with the Maguindanao since 
before the colonial period (Schlegel 1970, 3; 
1999, 2). Three Bagobo linguistic groups are also 
distinctly demarcated by the location of their 
settlements, namely the Tagabawa, Klata (also 
called the Ottow, Jangan or Guianga), and Obo 
(also Manuvu or Minobo) (Hayase 2007, 160). 

The names used in the Spanish colonial accounts 
are somewhat similar to the local names. However, 
when referring to specific groups, the nearest 
areas that had been mapped have been used to 
denote the group; for instance, the Kagayanons 
of Cagayan River, Karaga of Caraga, among 
others (Paredes 2013, 21). During the American 
occupation, the groups' names were probably 
altered again, and it was also during this period 
that state administrative changes were legally put 
in place and implemented in Mindanao. 


LUMADNON LEADERSHIP 

Lumadnon villages and communities are headed 
by the datu, a male individual who shows natural 
leadership skills, especially in settling disputes, 
acting on their community's behalf, determining 
favorable conditions for peace and trade pacts, 
establishing alliances and even taking the lead 
in ritualized subsistence activities, particularly 
hunting and farming. In some Lumad societies, 
among the T'boli for instance, the leader is a 
female individual they call boi; they are generally 
expected to possess the same characteristics 
as the male datu (Duhaylungsod and Hyndman 
1993, 70; Mora 2005, 36). The T'boli boi more 
often refers to the datu's wife, daughter or female 
relative that he has chosen as his counterpart, 
considered his equal and plays a complementary 
role to that of his (Duhaylungsod and Hyndman 
1993). She should possess the highly valued T'boli 
skills and attributes such as beauty, intelligence, 
wealth, mild disposition, ability to command 
respect from others, and expertise in weaving, 
brass casting, embroidery, hat-making, and 
beadworks (Duhaylungsod and Hyndman 1993; 
Mora 2005, 36-37). Among the Manobo groups, 
the female leader is called bage. She is chosen by 
a council of leaders and acts as community liaison 
between disputing parties to maintain peace and 
order (Cembrano 2005). 

A council of several datus shares leadership 
duties among the Lumadnon of northeast 
Mindanao, particularly the Manobo. A prospective 
datu in Higaunon societies undergoes particular 


15 


Sketching Lumad Identity 


ENS > o a 
Figure 17- “Datu Attos, turbaned Bagobo chieftain in formal 
attire” (1890/1907). Courtesy of the Philippine Photographs 
Digital Archive (PHLA297), University of Michigan Library 
Digital Collections. 


training rites and requires the acceptance of the 
senior datus (Paredes 2013, 28-29). The Agusan 
Manobo have two levels of ceremonial recognition 
for the chosen tumuay or datu, called the lugnat 
or pagtubuy and the pamaliskad (Cembrano 
2005, 99-102). Their respective communities and 
neighboring villages attend both ceremonies. 
It is also where he receives the instructions on 
his responsibilities, including upholding the oral 
customary laws and considering the welfare of the 
people at all times (Cembrano 2005). 

The datu position is closely related with the 
bagani or magani, the warrior class (figure 17: 
Garvan 1931, 141, Paredes 2013, 29). They have 
an intimate relationship with the deity of war 
called Talabusaw by the Bukidnon, Mandarangan 
by the Bagobo, and Mengilala, Terevusew, 
Menderangan, Tagbusau and Mandangan ng 
Talabosao by the different Manobo groups, whom 
they feed with blood when they slay during raids 
and war (Demetrio 1994; Elkins 1993; Garvan 
1931; Gloria 1987; Masinaring 2014; Unabia 
1985). In the past, they were easily recognized 
through their clothing and the adornments, 
which, among datus who have earned the rank 
of chieftain warrior, include sacred items such as 
timusu, bronze bracelets symbolizing prudence; 
kampilan, a sword; and tangkuyu or tangkulu 


Sketching Lumad Identity 


(LM-021), a headcloth symbolizing wisdom and 
power (Cembrano 2005). The color red and the 
crocodile pattern were exclusively used by the 
Bagobo and Kulaman magani in the tangkulo; 
the color's intensity and the completeness of the 
pattern both indicate the number of lives they 
have individually taken (Benedict 1916; Cole 1913; 
Gloria 1987; Reyes 1992; Roces 1991; Worcester 
1913; see Hibla ng Lahing Filipino 2016). Only the 
female ritual specialist, or mabalian, is protected 
by the deity Bait Pandi to do the plangi work 
involved in producing the bagani's tangkulo 
(Hamilton 1998b, 15). Today, these are only often 
worn during special occasions and events. 

Most bagani assumed the role of datu, and the 
pangayaw, or raids, are important opportunities 
for Lumad males to work on being a bagani, 
eventually a datu (Paredes 2013, 30-31). Among 
the Mandaya, it is the bagani who serves as 
head of the community, leading most ceremonial 
activities over a rather large political territory 
(Yeyongan 1973). The Kulaman mabalot and 
maiseg, both warriors, respectively wore red and 
black tritik-designed clothing (Cole 1913). Having 
been converted to Christianity, Bagobo datus in 
contemporary times have explicitly disassociated 
themselves from their warrior pasts, which they 
demonstrate through their unwillingness to wear 
magani clothes passed on to them (Roces 1991, 
200-201). Bagobo males who have never killed a 
person or have no desire to fight is called matalo, 
a term which also refers to persons who prefer to 
stay home with the women (Gloria 1987, 41). 


CLOTHING AND ADORNMENTS 

Similar to their Moro neighbors and most 
ethnolinguistic groups in the Philippines, the 
Lumadnon also have their traditional ensembles 
of clothing, personal adornments and bodily 
markers. The visual feast of colors, textures and 
patterns, these convey the combination of their 
own and adapted beliefs and practices, symbolizing 
their identity, ingenuity and indigenous milieu. 
These have been part of their trading and kinship 
dynamics—through exchanging or purchasing, 
borrowing and lending traditional clothes, 
ornamental pieces and designs--and eventually 
formed part of their cultural identity and legacy 
(Quizon 2007, 2012). 

At around the age of puberty, male and female 
Bagobo, Bukidnon, Mandaya and Manobo 
customarily modify their teeth for aesthetic 
purposes (plate 11-13; Benedict 1916; Cole 1956, 
Garvan 1927). Dental modification among the 
Bagobo and Western Bukidnon Manobo involve 


16 


cutting off and filing their teeth until only stumps 
are left, then blackened by rubbing (LM-006 and 
LM-007) black soot collected from a piece of 
metal or blade of knife or bolo that was previously 
exposed to the smoke of a burning bamboo 
or bunggey wood (Cole 1913; Gloria 1987, 33- 
34; Polenda 1989). They continuously do this 
for several days until the teeth stumps become 
shiny black. The Mandaya use small stones or 
unspecified “imported files” to shape their teeth, 
then they chew the roots of anmofi vine, or apply 
soot collected from a steel blade left over a burning 
bark of magawan tree (Cole 1913). The Bukidnon 
either horizontally cut their incisors in half, or drill 
a hole which they inlay with brass or copper wire; 
they blacken these through betel chewing (Cole 
1956). Teeth filing and blackening were only done 
by females among the Subanen (Christie 1909; 
Lebar 1975). Another form of dental modification 
was noted by Antonio Pigafetta on the chiefs of 
Butuan and Caraga, who had three gold spots on 
each tooth (Legaspi 1974; Winters 1977). 

Tattooing, generally termed as pang-o-tüb 
or pangotub, were also done by both men and 
women among the Ata, Manobo and Tagakaolo. 
These are usually in the form of black stripes 
across their torsos, arms and wrists (Cole 1913; 
Garvan 1931; Masinaring 2014). Among the 
Manobo, individuals were tattooed from the age 
of puberty onwards, by a woman, or an individual 
they consider a hermaphrodite, skilled in 
embroidery; the skin was punctured without prior 
drawings, then applied with soot collected from 
an olla or plate above a burning torch (Garvan 
1931). In addition to aesthetics, the Manobo also 
use tattoos as permanent identification for slaves 
sold repeatedly during the Spanish period (Garvan 
1931, 70). 

Traditional clothing was commonly made from 
fabrics of woven abaca, decorated with elaborate 
and intricate designs. Lumad groups who are well- 
known weavers are the T'boli, Mandaya, Bagobo, 
B'laan and Kulaman. The Bagobo are known for 
their plangi/pelangi work (LM-107), setting the 
design through knotting and binding of cloth 
before dyeing (Gloria 1987, 37); the Kulaman for 
tritik, which involves sewing patterns with waxed 
thread; the Mandaya and T'boli for ikat (resist-dye) 
(LM-109 and LM-114), the latter of tri-color cloths 
(Hamilton 1998b). The Subanen and Bukidnon 
were also expert weavers of abaca but both had 
long discontinued this practice, the latter in the 
middle of the 19th century, while the Agusan 
Manobo learned weaving as captives of the 


MATERIAL CULTURE IN FOCUS--T'NALAK: 
THE SACRED ART OF WEAVING 


T'nalak is the traditional T'boli cloth, particularly 
referring to woven abaca (Musa textilis) textiles with 
the indigenous three-color ikat designs in hitem 
(black), hulo (red) and bukay (white) colors. There are 
over a hundred traditional designs of t'nalak, varying 
from geometric patterns to plants, animals and 
human figures, of which the highest design is called 
bang gala/bangala (or a person secured inside his or 
her home) (Casal 1978, 149). Bukay is the natural color 
of abaca, which is retained through ikat or resist- 
dyeing that use tight knots as the rest of the fibers are 
dyed with black and red dyes, extracted respectively 
from k'nalum (Diospyros sp.) leaves and the fruits, 
and bark shavings of loko (Morinda citrifolia) roots. 
The dyed rolls are then set on a bachstrap loom ready 
for weaving. 

The t'nalak is highly valued in ritual performances 
and in the traditional T'boli barter system called 
seslong, where it is a valuable resource exchanged 
with gongs, betel nut boxes and swords of the B'laan, 
Obo and Maguindanao (Mora 2005; Santa Cruz 
Mission School 2004). T'nalak is traditionally used as 
men's upper garments and women's tubular shirts 
(Hamilton 1998b, 45). Kumu, a three-panel ceremonial 


fog tell è 


t'nalak (figure 18), serves as the bride's veil and 
is used to cover the couple during an important 
part of the wedding ritual (Hamilton 1998, 45). It 
also forms part of the bride wealth in traditional 
marriage arrangements, along with other gifts such 
as malongs (tubular shirts) and the female upper 
garments kegal nesif (embroidered blouse) and kegal 
bensewit (blouse with mother-of-pearl), and other 
properties of the families. Today, it is more often 
worn during special occasions and events outside 
their communities. 

T'nalak weaving continues as a living tradition that 
remains tied to the cultural and spiritual beliefs of the 
T'boli of South Cotabato. It is performed exclusively 
by women, passed through the generations from 
mothers to daughters or to other female members 
of the family. The involvement of T'boli men are 
particularly limited to stripping abaca into kemalud 
or fibers, and polishing (semaki) the finished cloth. 
Weaving, among other highly valued T'boli skills, 
adds prestige to the status of a woman and her 
family in their society (Duhaylungsod and Hyndman 
1993; Mora 2005). 

Weaving reveals one of the exceptional relations 
between human and spirit world in T'boli society. 


e 


44 $ed TA e 


Suec 


IW 
Ala 


Figure 18-Preparing the kumu (abaca blankets made from t'nalak panels) as barriers of the bride's from the groom's family, 
relatives and guests, during a traditional T'boli marriage ceremony called moninum. South Cotabato. Circa 1980. NMP 


Ethnology Archives. 


There are a number of skilled weavers but only few 
are gifted with k'na, or dreams from the abaca spirit 
Fu Dalu (Paterno et al. 2001). Through these dreams, 
Fu Dalu bestows weavers the inspiration for their bed 
or designs. These dreams must be translated by the 
weavers into intricate patterns on the loom within a 
fortnight, otherwise the spirits will be offended and 
the dreamer will be inflicted with sickness (Paterno et 
al. 2001). Before cutting down an abaca, a prayer and 
demsu, or ritual offering, are performed to appease 
the spirits and seek guidance to ensure the quality of 
the finished cloth. A prayer is also recited before the 


Figure 19-T'nalak with the design called s'lion from the 
word ‘slongen, which means ‘useless’ or ‘nonsense, woven 
by Manlilikha ng Bayan Lang Dulay. Abaca and natural dyes. 
Lake Sebu, South Cotabato | 1998. National Museum of the 
Philippines Collection. 


18 


weaving process. Weaving the t'nalak design g'mayaw 
logi, a male mythical bird, requires the weaver to 
abstain from sexual intercourse until the pattern is 
finished (larawan 52). Other taboos include attending 
wakes and funerals, harvesting vegetables, and 
eating tikung (fish) and shrimp that may cause fibers 
to break or distort the design. 

In the 1960s, the Santa Cruz Mission School in Lake 
Sebu encouraged T'boli women to weave and hone 
their skills in other crafts such as beadworks and 
embroidery to augment their income (Tobias 1998). 
The textiles gradually gained popularity and found a 
niche in both local and international markets. This led 
to the commercialization of the cloth that introduced 
weavers to new designs and the use of synthetic dyes. 

Today, many T'boli weavers are still engaged in the 
production of handwoven textiles that are sold by 
middlemen to shopping malls and fashion designers. 
Through the Lake Sebu School of Living Tradition 
and other weaving centers, they also participate 
in training the younger members of their families 
and community to help preserve one of the most 
important aspects of their culture for the future T'boli 
generations. T'nalak weaving is among the primary 
economic activities in Lake Sebu, which include 
farming, aquaculture, and furniture-making. 

It remains a significant T'boli cultural heritage 
today through the  assiduousness of Master 
Dreamweavers, represented by Manlilikha ng Bayan 
(National Living Treasure) Lang Dulay (1925-2015) 
(figure 20). 


P. 


1 Ch g 
Lab 3 a E ^ 
P e As PAPA o 


A Baa NAP VI S 


Figure 20-T'boli Master Dreamweaver and Manlilikha ng 
Bayan awardee Lang Dulay. 1998. Courtesy of the Gawad sa 
Manlilikha ng Bayan (GAMABA) Committee of the National 
Commission for Culture and the Arts (NCCA). 


Mandaya (Christie 1909; Cole 1956; Finley 1913; 
Garvan 1931; Worcester 1913). The Tagakaolo do 
not have weavers; their textiles have come from 
trade with the Muslims (Quizon 1998). 

Due probably to their long-standing trade 
relations, Lumad clothing—skirts, ^ shirts, 
pants, bags, headcloths—exhibits considerable 
similarities with those worn by the Muslim groups. 
These are often particularly perceived in terms 
of designs, such as geometric shapes, human 
and animal figures and motifs like crocodiles 
and python's skin, fringes, among others, which 
are obtained through skilled dyeing processes, 
embroidery, beadworks, kalat (shellworks) and 
appliqué called tapong (patches) or ginontingan 
(from the word gunting or scissors). The Bukidnon 
are known for their appliqué and embroidery 
techniques, while the B'laan, also for embroidery 
and zone-dyed skirts called tabi nihok (Hamilton 
1998b). It has been noted that the general fit of the 
Bagobo men's pants indicate European influences, 
while the Mandaya women's blouses resemble 
those of the Visayans beginning the early 20th 
century, few of the several hints of Christianity 
among the Lumad (Hamilton 1998b, 50). 

Personal ornamentation from head to feet, 
featuring extensive use of glass beads, shells, 


Sketching Lumad Identity 


vines, seeds, and locally made brass, further 
accentuate these colorful garments. They have 
hats (LM-045, LM-060, LM-063, LM-064 and LM- 
086), headcloths, earplugs and earrings (LM-003, 
LM-027, LM-030, LM-042 and LM-055), necklaces 
and pendants (LM-014, LM-022, LM-031, LM-052, 
LM-056, LM-057, LM-067 and LM-102), armlets 
and bracelets (LM-001, LM-008, LM-016, LM- 
017, LM-032, LM-033, LM-034, LM-061, LM-062, 
LM-069 and LM-091), leglets and anklets (LM- 
002, LM-009, LM-023, LM-024, LM-082, LM-096 
and LM-097). Males also wear ivory or wooden 
earrings, while females have beaded combs (LM- 
026 and LM-080), earplugs, baliog (necklaces), 
patina (silver breast plates; LM-047 and LM-051) 
and brass belts (LM-025, LM-028, LM-081 and LM- 
101). Ivory and wooden earrings were worn by the 
Manobo, while the B'laan wore wooden earplugs, 
plainly by men and with brass inlays or shell 
plates by women (Gardner 1930; Gloria 1987; 
Llamzon 1978). Aside from wood, the Bagobo 
also fashioned earrings from beehives (Gloria 
1987, 63). Bagobo, T'boli and Teduray women also 
wore girdles made of brass chains (LM-081) and 
embroidered cloth (Acosta 1994; Cole 1913). 
These clothing ensembles are rarely worn today, 
often only during special occasions and events 


mi 


Jl 


Figure 21 -Mandaya weaver Benverita Bayon Banugan and beadworker Nita Banugan Quizon of Caraga, Davao Oriental, 
wearing their traditional garments consisting of the dagum (intricately embroidered blouse) and dagmay (tubular skirt), 

which they accessorized with the suwat (comb), beaded earrings, balyug (beadwork breastpiece with coins and crocodile teeth), 
pamulang (shell and wood bracelets) and tungkaling (a waist piece made of beads, coins and tassels). This was taken during the 
weaving demonstrations at the NMP Hibla ng Lahing Filipino (Permanent Textile) Gallery, in partnership with the Office of Senator 


Loren Legarda. November 2014. MP Tauro/NMP Ethnology. 


MATERIAL CULTURE IN FOCUS—METALSMITHING 


The Lumadnon are often characterized by their 
extensive collection of highly prized brass and 
silver ornaments, and bladed weapons. While there 
is sufficient evidence that they have a metal craft 
industry, this is a relatively recent introduction from 
their Muslim neighbors. The skills of the Lumad metal 
craftsmen are based on their geographic proximity 
to the Muslim settlements (Cole 1913). The Teduray, 
for instance, were taught by their Maguindanao 
neighbors who also made their first forge bellows 
(Schlegel 1970). 

Blacksmiths play an important role in both 
secular and sacred aspects of the community. In 16th 
century Philippines, metalsmithing was considered 
a highly specialized and esteemed profession (Scott 
1994, 55). The prestige of this work comes from the 
blacksmiths’ access to trade networks and monopoly 
on the production of metal tools used in agriculture 
and warfare. It is also related to particular spirit gods 
who are the sources of creativity and production 
(Achanzar 2007). 

Among the Lumadnon, the Bagobo and T'boli have 
distinctive metalwork traditions deeply embedded in 
their society, often demonstrated in the brass articles 
they wear in order to complete their traditional 
attires, such as chains, bells, bracelets, belts, anhlets 
and bolo handles (figure 22; Casino 1981). The Bagobo 
blacksmiths are closely tied with the spirit of the 
forge, Tolus ka Gomanan, who is the source of their 
creative powers (Achanzar 2007; Cole 1913). This power 
is bestowed only to one person acknowledged as a 
master tarauman, or blacksmith, in the community 
(Achanzar 2007). The Bagobo smithing system (figure 
23) consists of a pair of forge bellows called piopa, 


M 
Fo t " ar 
LI E ^ al Pu ik yr. * 
+: PER ie: Tu? Ve 
9 ON INNES, PI (pos ka 
> 


usually made of bamboo, fitted with ploppok, or 
wooden pistons rimmed with feathers, alternately 
pumped in regular strokes. Air flows from the bellows 
through the conduit tayhop, secured directly above 
live coals called tam-mob-bak or subhanan that are 
surrounded by pliyop or huge stones, which help 
keep the heat concentrated. The piece of steel is 
tempered and beaten with a hammer over an anvil 
or landasa to achieve the desired shape. During 
the gomek-gomanan or annual pre-planting ritual, 
a ceremonial blessing of the forge and agricultural 
tools is observed to ensure the efficacy of tools in the 
fields and good harvest (Achanzar 2007; Gloria 1987, 
39). 

The metalwork tradition of the T'boli is associated 
with the deity Ginton (Casal 1977). They consider 
metals as gifts of Ginton to mankind. Copper and 
brass articles were produced from smelting and 
forging broken gongs and other pieces of metal. 
T'boli metals include the balatok or tempered steel, 
s'lad or the reddish copper from one centavo coins, 
blouon or brass-bronze, tambaga or gold, futi or 
silver, and tambla, an indeterminate alloy of silver 
(Casal 1977). T'boli men prepare the wax originals, 
while the women work on the clay molds; they work 
together in smelting and forging. The balatak, swords 
of tempered steel incised with geometric patterns 
and inlaid with brass and copper, is their most 
popular metalwork. 

The Mandaya are known for their manufacture of 
silver plates and rings, while the B'laan for their metal 
bells. The Subanen manufactured small knives made 
of iron that had been obtained in trade for general 
household and farming purposes (Christie 1909). 


PIA alat PURA 
a! FEY EUR 


Gue 
A N Sb 
"ae Ww 
doy dey n ba 


+,“ YA 


UT 


Figure 22-Locally made brass accessories. Rings (LM-084, LM-085 and LM-083, respectively) and belt (LM-081) made 
and used by the T'boli, and a Bagobo leglet (LM-024) collected by John M. Garvan. National Museum of the Philippines 


Collection. 


Succeeding page: 


Figure 23-”A Bagobo ‘brass makers’ forge in Cobilan, a settlement in the foothills of Mt. Apo. Adapted from Cole (1913, 
Plate XXVII). Photographed by Fay-Cooper Cole. Courtesy of the Field Museum (Image No. 34944). 


21 


Lumad Worldview 


within and outside their communities (figure 21), 
and in political assemblies the Lumadnon are 
involved in. Based on evidences of early contacts 
and local developments, individual identity and 
social ranking are derived from these attires. 
For instance, some elements of costuming and 
adornments in eastern Mindanao, particularly 
the Davao Gulf area, such as backloom abaca 
fiber weaving and ivory earplugs among other 
highly prized items, are considered suggestive of 


connections with Moro communities in Celebes and 
Borneo (Fox 1957). The highly embellished blouses 
and necklaces of the T'boli women, inherited from 
their elders, also indicate their connection to their 
home place (Duhaylungsod and Hyndman 1993). 
Perhaps wearing these traditional clothing today, 
particularly in the political assemblies discussing 
their ancestral lands and their status as a people 
in the country, provides them with a stronger 
sense of representation. 


THE LUMAD WORLDVIEW 


A of Lumad activities and material 
culture indicate enduring ties to their 
ancient animist traditions. This probably helps 
keep generations after generations of Lumadnon 
descendants connected to the natural physical 
environment of their settlement (Duhaylungsod 
and Hyndman 1993), despite having been relocated 
through the centuries from their original coastal to 
now mostly inland habitation areas, as suggested 
by their oral traditions (Paredes 2013, 3). These 
traditions mostly include belief in spiritual beings 
through signs and omens that govern their rules of 
actions, conduct of sacrificial offerings, elaborate 
rituals and ceremonial gatherings. 


CONNECTIONS TO THE LUMAD COSMOS 

For many Lumad communities, deities hold 
sway over supernatural forces, which determine 
the fate and well-being of an individual or a 
community. A great number of these spirits 
are associated with natural elements, including 
landscapes, bodies of water, plants and animals, 
while some are represented by inanimate 
objects, like the wooden effigies called manang 
or manaug (LM-201 to LM-211) of the Mandaya 
(Reyes 1992). The manang are human-shaped 
idols from head to chest, most often made of 
wood that they refer to as bayug and painted 
with narra sap; females are distinguished from 
males by the presence of haircombs (Reyes 1992; 
Schreurs 1994, 245). Their supreme deity is called 
Manama by both Ata and Bagobo; Megbeveya 
or Nenlimbang by Manobo communities; 
Magbabaya by the Mansaka, Mandaya, Higaunon 
and Subanen; Taginiit or Magbabaja by the 
Dibabawon; Tulus by the Teduray; D'wata by the 
Tagakaolo and Kulaman; Mele by the B'laan; and 
Tahaw by the Mamanwa (Cole 1913; Elkins 1993; 
Masinaring 2014; Reyes 1992; Tomaquin 2013). 
They communicate using different signs and 
omens, which the people anticipate at particular 


22 


Occasions and seasons, especially during farming 
and hunting. These include the appearance of 
particular constellations, or the call of animals, 
insects and birds, especially the /imokon (turtle 
dove) (Ambrosio 2010; Benedict 1916; Cole 1913; 
Gloria 1987; Hayase 2007; Masinaring 2014; Mora 
1987). The Bagobo for instance, believes that 
the sound of the /imokon is a message from the 
gods (Gloria 1987, 45), while among the T'boli, 
it is the voice of the spirits and their ancestors 
(Duhaylungsod and Hyndman 1993, 64). 

Kaingin, or shifting cultivation, is the major 
source of subsistence among Lumad groups (figure 
24, larawan 55 and 56; Acosta 1994, 77). Early to 
mid-20th century Philippine topographical maps 
of Mindanao have noted some of the areas where 
theygenerallycultivated theircrops (NAMRIA 1956; 
figure 24). Since farming is seasonal and produces 
limited crops of upland dry rice, corn and root 
crops, majority of the groups also fish, gather and 
hunt, aided by horses and dogs, for relatively most 
of the year (Acosta 1994; Cole 1913; Masinaring 
2014). Lumad groups have been noted in both 
Spanish and ethnographic accounts to check for 
the appearance of balatik, a group of stars shaped 
like a trap, before preparing for cultivation or 
hunting; balatik among the B'laan and Bagobo, 
bayatik among the Mandaya, belatik among 
the Manobo, magbangal among the Bukidnon, 
blotic ehek among the T'boli, and seretar among 
the Teduray (Ambrosio 2010; Duhaylungsod and 
Hyndman 1993; Forsberg 1988). The appearance 
of the constellations Mamare and Buaya in the 
month of June signals a good omen for sowing 
among the Bagobo (Gloria 1987, 39). Farming and 
hunting also entail elaborate ritual ceremonies 
that other subsistence forms do not require, such 
as pre-planting offerings, thanksgiving to the spirit 
gods Hiluto (Manobo), Pagsawitan (Mansaka), 
Hinang (Dibabawon), Ginum Bonwa (Subanen), 


MINDANAO 1:50.000 


BURIAS 


SHEET 4037 II 
12915700" 
ae WAS — Nm 
NAG KENI) } N : / RTS ] 
(UA \ 
BES 


3 


S > 
Wey 


D 
> 


D 


SES 
ig 
SREP 


SOURCES OF INFORMATION: (Ca) O E P 4590 Memes 

Berns dI Cone and Cooter ¢ Survey, US Army Mag Seem 111 Compile» 14 im — O 199€ 4200 vente 

tree NGA DO BB) Mata apra, Daparumaai of Pbi Mpa ang omar f — 

i Fi i 2 Mavic Ms wi WASIA 

AA nator eng y Ot Qm aepo YA TNE RD WA AA NG Mara heim pod refer 

Prey hd e NATIONAL MAPPING AND ME SOURCE INFORMA DON AUTHOR TY, 

Restore Periit MUT Me Made CONTOUR INTERVAL 20 METERS WITH SUPPLEMENTARY 

CONTOURS AT 10 METER INTERVALS 
LEGEND RELIEF PARTIALLY SHOWN BY FORM LINES 

Log 
rr 


DEZ 
Met ster d 9n D Hn ete 
pov 
SIE 

Mee Py nte ja tm m Pn 
IL aa. a 

UA 

ubi iu 

DIDI 

eoe ve m Dan YEP 


VERTICAL DATUM MEAN SEA LEVEL 


NATIONAL MUSEUM OF THE PHILIPPINES 
PAMBANSANG MUSEO NG PILIPINAS 


[E 
bat” OT a 

Menem pagi Suda mata O 
f ka bat — 
ded rm pena Duel. idast 


at of Environment and Natura! Ri 


Deparme sources 
NATIONAL MAPPING & RESOURCE INFORMATION AUTHORITY 
det Andee Bet ms Mak ao Cry. Mao Marla 


BURIAS 


Previous page: 

Figure 24-Mindanao Topographical Map Sheet 4037-Il Burias, modified to show the kaingin 
clearings identified with different Lumad groups (encircled in red), plotted between 1947 to 
1953 by the Bureau of Coast and Geodetic Survey of the US Army. 1956. Courtesy of the National 
Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA). 


Lumad Worldview 


Demsu (T'boli), among others (Elkins 1993; Frake 
1956; Hires and Headland 1977; Masinaring 2014; 
Mora 2005). 

Most spirits are known to be kind to humans 
by nature, such as the Teduray chief spirit Tulus, 
while others are considered amicable unless they 
are angered or offended by humans (Schlegel 
1971, 24). Those who are malevolent are believed 
to be the primary causes of diseases, natural 
disasters and other catastrophic events in the 
communities. These spirits, who also sometimes 
inhabit the bodies of animals and people, are 
known as buso (Bagobo) and busau (B'laan and 
Mandaya) (Reyes 1992). In such cases, they often 
use charms and amulets (LM-196 and LM-197) as 
protection, or refer to a shaman. Among the T'boli 
and Teduray, the human and spirit worlds share 
the same universe where spirits and humans are 
treated equally (Duhaylungsod and Hyndman 
1993; Schlegel 1971). 


MEDIATING THE PAST AND PRESENT IN THE LUMADNON 
AND SPIRIT WORLDS 

Accordingly, actions and inactions pertaining 
to these signs and omens entail mortal 
consequences. During these times, the shaman— 
called baylan or bailan in Manobo and Mandaya, 
balyan in Mansaka, mabalian in Ata, B'laan and 
Bagobo, bolian in Subanen, beliyan in Teduray— 
acts as mediator between the spirit world and the 
people (Cole 1913; Masinaring 2014; Reyes 1992; 
Schlegel 1971). Elaborate rituals led by the baylan 
seek guidance, such as in establishing a datu or 
bagani, or before conducting raids; appeasement 
of malevolent spirits like the buso or busau among 
the Bagobo and B'laan in times of sickness, death 
or natural disasters; and expressing gratitude for 
prosperity and fertility (Cole 1913; Benedict 1916; 
Gloria 1987; Masinaring 2014; Reyes 1992). Among 
Bagobo groups, everyone, regardless of age and 
sex, participate in rituals (Reyes 1992). Fowls and 
pigs are sacrificed as offerings by the Manobo 
and most Lumad groups. For instance, during 
the year-end ritual of the Arumanen Manobo in 
the mountains of Pigkawayan in Maguindanao, 
the innards of the sacrificial animals provide 
predictions about the future, such as weather 
patterns (Gaspar 2018, pers. comm.). Before, they 
believed that the spirits were hungry for human 
flesh and blood, which only the bagani of the 
past could satiate. Major ceremonial rituals also 
comprise different elements such as gongs, betel 
chews, ceremonial liquors, personal ornaments, 
woven textiles and an assortment of agricultural 
products (Benedict 1916; Cole 1913; Masinaring 


24 


2014; Reyes 1992). 

In some Lumad communities today, the baylan 
have become associated with millenarian and 
other forms of revitalization movements (Acosta 
1994, 134; Paredes 2006, 530-534). The existence 
of these movements appear to have mostly 
been associated with social crises and changes 
brought by increased contact with the colonial 
and national governments, and growing external 
economic pressures (Hayase 2007, 174; McCoy 
1982, 181). Compared with the Visayan and other 
groups’ responses to social crises, “the Mindanao 
babaylan movements responded to social changes 
by retreating into the millennium" (McCoy 1982, 
181). 

For instance, during the advent of the American 
colonial era, American ethnographers Fay-Cooper 
Cole (1913) and John Garvan (1931) noted that a 
Manobo millenarian movement called tungud had 
a widespread reach in the southeastern region 
of Mindanao by 1908. This was instigated by 
Mapakla, whose religious pseudonym is Meskinan, 
a Manobo who was allegedly cured from terminal 
illness by the spirit Magbabaya. He later convinced 
the people to follow his instructions to survive the 
anticipated end of the world. In order to escape 
the approaching destruction, Meskinan ordered 
the construction of a religious building in each 
settlement, the practice of chastity and austerity, 
as well as his frequent worship through rituals and 
material offerings. The movement, which ended in 
1910, spread among both Christianized and non- 
Christianized Manobo, Mandaya, Manguangan 
and Dibabawon (Garvan 1931). Subsequently, in 
two separate historical periods, 1941 and 1968, 
millenarian movements among the Bukidnon 
have also been documented. Both were led by 
local baylans who drove the people into believing 
that they would achieve eternal happiness and 
immortality by passing through an opening in the 
mountain and the forest, respectively (McCoy 
1982). 

Garvan (1931, 241) noted that similar religious 
movements occurred earlier in 1877, engineered 
by Moros in the east side of Davao Gulf, and in 
1899, by a Manobo chief who was probably the 
source of news regarding public perils that time, 
such as contagious diseases or fear of invasions. 
On the west coast of Davao Gulf, with the aim 
of mounting a resistance against the American 
colonial administration, a new god called Labi 
was worshipped among Moro, Manobo, B'laan, 
Tagakaolo and Samal groups (Hayase 1985, 141- 
144; 2007, 174). These movements, to some 
extent, have been regarded as popular expressions 


MATERIAL CULTURE IN FOCUS—HUNTING AND 
TRAPPING GAMES 


Hunting is part of the traditional subsistence system 
in most Lumad communities. The forests surrounding 
Lumad settlements provided considerable sources of 
meat such as birds, chickens, deer and wild boars. 
The hunters, usually male, are experts in different 
kinds of tools used in gaming and keeping hunting 
dogs trained to help locate and capture game. 

Similar to farming, ritual ceremonies are also 
performed and spirits are invoked for the hunting 
expeditions, particularly those to be conducted on 
sacred grounds. Among the Manobo, a mangasoon 
(hunter) observes his dreams and, before hunting, 
offers a panubad (prayer) and betel chew to the spirit 
guardian of wild animals called Yakan (Masinaring 
2014). Before they hunt, the Western Bukidnon 
Manobo offer betel chew, coins and cloth to Lelawag, 
the spirit guardian of wild game, seeking guidance 
and success (Polenda 1989). Hunting expeditions of 
the Teduray are considered fearful occasions where 
hunters are likely to encounter the segoyong or man- 
eaters, who are responsible for injuries, death and 
disappearances (cf. Schlegel 1994, 203; Wood 1957, 19). 

In general, traps are considered as both "models 
of its creator (hunter)" acting as his substitute 
during the hunting, and "models of its victim (prey 
animal),” representing the parameters of the animal's 
natural behavior (Gell 1996, 27). Likewise, animal 
behavior can also be deduced from the form of traps 
constructed. These features are found in various 
hunting paraphernalia commonly used by different 
Lumad groups. 

The Bagobo and B'laan hunters own a set 
paraphernalia of wild chicken trap (figure 25) placed 
together in a carrying basket elaborately decorated 
with beads, feather, horsehair tassels, bells as well 
as a small bamboo tube or gourd used as storage of 


Figure 25-A Bagobo chicken trap and basket (LM-121). 
Calinan, Davao | 1980. National Museum of the Philippines 
Collection. 


seeds for bait. The trap itself is composed of small 
loops made of braided rattan, set out on wooden 
stakes in a three-sided pattern while a live chicken 
decoy is tied on the open side to help catch a wild 
chicken as its leg slides into the loops (Cole 1913, 72- 
73; Lane 1986, 192). 

Bagobo and Mandaya hunters construct elaborate 
traps or set up decoys in places where animals 
usually pass. These include deadfalls and pits 
planted with sharpened bamboo sticks, rope loops 
hanging from trees, and a trap called balatik or 
bayatik which releases an arrow towards the prey 
animal once triggered (Cole 1913). Bagobo hunters 
also use wooden decoys that they tie to branches of 
trees or attach to nets set up between trees, or poles, 
to catch birds (LM-122) (Cole 1913; Gloria 1987). 

For the Bukidnon, big games like deer and pigs 
are hunted on horseback using a long spear, a slip 
noose or leading them to deadfalls (Cole 1956). 
The Mamanwa have different snares and traps for 
specific animals, including the balatik and tibaw 
for pigs, kagong for birds, laog for monkeys, bayod 
for milo (civet cat, Paradoxurus philippinensis) and 
rats (Masinaring 2014). The B'laan have developed 
different types of arrows for different animal preys, 
specifically deer, pigs, monkeys, fish and birds (Cole 
1913). Hunting implements used by the Teduray 
include spring snares (kotor, ambirut), spears (feliyad 
[LM-141]), spiked pits (kanseb), log falls (diran), bows 
(bohor) and arrow (banting; figure 26i) hunting 
spears (sebat) blowguns (lefuk), and homemade 
shotguns (faletik) constructed from galvanized iron 
pipe (Schlegel 1994). In particular, Teduray hunters 
use bamboo spring traps, bows, arrows and spears 
for monkeys, deer and pigs, while blowguns with 
poisoned darts are used for birds (Wood 1957). 

There are several customary practices observed by 
Lumadgroups duringthe preparation anddistribution 
of carcasses of the game after successful hunting 
expeditions. In Manobo communities, hunting is an 
exclusive occupation of men, hence the preparation of 
the carcass, its distribution and cooking is also their 
responsibility (Manuel 2000, 110). Traditionally, the 
Western Bukidnon Manobo hunter cuts the carcass 
lengthwise in half then takes the right side portion 
for himself, cooking the other half for distribution to 
the rest of the community as a thanksgiving offering 
to Lelawag (Polenda 1989). It is common practice for 
the Bukidnon that all members of the hunting party 
share the kill equally, while the Teduray give one-half 
of the animal to the leader of the hunting party who 
supplied the dogs and weapons (Cole 1956; Wood 
1957). 


- 
— — 


| 
| 
| 


h 


Figure 26-Different Lumad bows and arrows. Left to right: B'laan buhol (a, b; LM-118 and LM-119) and fana (c; LM-120), 
or bows and arrows, respectively; a Manguangan inayon (d; LM-128) or arrows and bow (e; LM-127); an Obo buhol (f; 


LM-134) or bow; T'boli bow (g; LM-138); Giangan bisug or bows (h; LM-123); and a Teduray arrow (i; LM-140). National 
Museum of the Philippines Collection. 


26 


MATERIAL CULTURE IN FOCUS—MUSICAL 
INSTRUMENTS 


Music is part of most ceremonial rituals and social 
gatherings of Lumad groups. The indigenous musical 
instruments of southern Philippines are composed 
of percussions, string and wind instruments made of 
brass, wood and bamboo. These often include gongs, 
drums, lutes, zithers, Jew's harps, and flutes, among 
others. 

Two-stringed lutes, called kutyapi by the Bukidnon, 
are often played by male musicians; zithers, or 
tangkol among the Bukidnon and saladay among the 
Manobo, are often played by females (Manuel 1978). 
Among the T'boli, musical instruments are assigned 
or distinguished by the gender-specific symbols 
and aesthetic attributes of the ideal T'boli male 
and female; these categories are lembang/lemnek, 
or relatively high amplitude, and megel/lemnoy, or 
relatively low amplitude. Lembang and megel, or 
masculine instruments include the agung (gong), 
t'nonggong (drum) and bogul k'lutang (wooden 
percussion beam); lemnek and lemnoy, or feminine 
instruments are the hegelung (lute) and s'ludoy 
(zither), which can be played by both men and women 
(Mora 2005, 46). 

Of these instruments, the knobbed gongs made of 
brass, bronze or iron, called agung or agong by the 
Bagobo, Bukidnon, Mandaya, Manobo and T'boli, are 
the most prominently used (figure 27; Benedict 1916; 
Cole 1913; Garvan 1931; Manuel 1978). The brass gong 
is a prized possession of Lumad datus; these are not 
manufactured locally, but obtained from trade and 
bartered between groups in the region or presented 
as part of the bride wealth (Benedict 1916; Garvan 
1931). The Bagobo suspends the agung, with its head 
covered with rubber and cloth, through a rattan 
rod on a bamboo played by striking it with a short 
wooden stick called tap-tap (Benedict 1916, 84). 

Double-headed drums are called tambol or 
tambor by the Bukidnon, tagonggong by the B'laan, 
t'nonggong by the T'boli, gimbal by the Kulaman 


dd mi 
i “Pagg e E^ 


Figure 27-Bagobo gong (LM-224) from Calinan, Davao | 
1960. National Museum of the Philippines Collection. 


(Manobo), guimbao by the Mandaya, and gimbar by 
the Bagobo (Manuel 1978; Mora 2005; Schreurs 1994). 
These are often made of hollowed tree or palm trunhs, 
covered with stretched pig or deer skin on both 
ends (LM-227 and LM-230) (Garvan 1931). A rhythmic 
fusion of beating drums called gimba and agung 
is commonly heard in the musical performances of 
the Bukidnon and Manobo (Buenconsejo 2000; Cole 
1956). 

The similarities of the instruments between 
the Lumad and Moro groups aesthetically and 
symbollically illustrate their social and cultural 
connections. For instance, both Lumad and Moro 
groups play the knobbed gongs during special 
occasions. While the Bagobo brass agong that consists 
of a set of seven or eight pieces are suspended 
vertically by loops of rattan from a bamboo where 
the player strikes them while standing, the Maranao 
gong set or kulintangan, also composed of seven 
or eight pieces, rests on niches along a rectangular 
frame with okir designs (Casino 1981; Cole 1913). The 
two-stringed lutes of both southern Philippine Lumad 
and Moro communities are often similarly shaped as 
a boat, crocodile or naga (a mythical serpent); such 
as the Bukidnon kutyapi and the Maranao kudyapi or 
kudiapi (Casifio 1981; Cole 1913; Manuel 1978; Polenda 


Figure 28-Slumpe dal (LM-223), or wooden beam percussion, acquired from the B'laan of Mt. Matutum in 1956. 
National Museum of the Philippines Collection. 


27 


1989). The Maranao also have double-headed drums 
and the Jew's harp, which they call gandangan and 
kubing, respectively (Manuel 1978). 

Music-making is also an important component of 
Lumadnon social, cultural and spiritual life. Western 
Bukidnon Manobo elders believe that people learned 
to play the kutyapi (boat lute) by listening to the 
spirits dwelling on the balete (Ficus stipulosa) tree 
at night, while they play the kutyapi, pulala (bamboo 
flute) and deyuzey (violin made from a half coconut 
shell) (Polenda 1989). 

In T'boli society, musical instruments and music- 
making are associated with their ancestral myth of 
origin and mythical figures, notably the courtship 
between Boi Henwu and Lemugot Mangay (Mora 
1987). The myth tells the story of the first T'boli 
woman, Boi Henwu, who played a percussion beam 
before ascending to the sky to be with her lover, a 
celestial deity named Lemugot Mangay who invented 
musical instruments as a metaphor of his love for 
Boi Henwu. Hence, the bogul k'lutang (wooden 
percussion beam played with mallets) is linked to 
Boi Henwu; the hegelung (lute; figure 29), s'ludoy 
(bamboo polychordal zither), kumbing (Jew's harp), 
d'wegey (single stringed spiked fiddle) and ketimbow 
(an extinct instrument) are linked to Lemugot Mangay 
(Mora 1987, 190-192; 2005, 32-34). In relation to this, 
one of the traditional means of a T'boli community 
to prove the compatibility of a couple is a successful 
performance of the seguyun, a musical ensemble 
where the man plays the hegelung and the woman 
plays the s'ludoy (Mora 1987, 197). 

The social and cultural aspects of T'boli music- 
making are further observed in the sebelang, 
an instrumental composition (utom) specifically 
performed during a moninum (marriage ceremony) 
which involves the simultaneous performance of 
different utom by the marriage parties; one plays the 
drum and percussion stick ensemble (t'nonggong ne 
kemsal), the other plays a suspended, bossed gong 
ensemble (s'lagi) (Mora 2005, 46). A T'boli woman's 
prowess in singing, music-making, or dancing brings 
not only social and economic prestige to her family 
but to her husband as well (Casal 1978; Mora 1987). 

Aside from being used in ceremonial rituals 
and feasts, musical instruments in Lumadnon 
communities also facilitate systems of mutual 
assistance and renewal of culture. For example, the 
T'boli plays the k'lutang as a signaling instrument for 
various occasions such as the sesolong or bartering, 
a celebration of a successful hunt, and the sebonok 
or retributional homicide which simultaneously 
marhs the passage of the loyof (soul) of the avenged 


28 


victim into the kayung (upper realm) (Mora 1987, 
205). Manobo and B'laan hinsmen used to beat their 
gongs to send messages or distress calls to receive 
assistance during adverse situations such as feuding 
or pangayaw (raiding) (Arcenas 1993; Garvan 1931; 
Manuel 2000). The sounds of gongs and drums that 
accompany the Agusan Manobo lisag (dance rhythm) 
help evohe spirits during the spirit-possession ritual 
or séance called yana-an (Buenconsejo 2000). 


This high valuation placed by the Manobo society 
on their musical instruments was further validated 
as "an icon of self-presentation" and "a real capital 
resource" of the cultural regeneration movement 
Tuddok to Kalubbaran ni Apo Ayon Umpan, initiated by 
a Manobo hin group during their reunion in Sayaban, 
Kidapawan City, North Cotabato (Alejo 2000, 98- 
99). The kin-based Tuddok movement went beyond 
obtaining and playing their own musical instruments 
for the succeeding gatherings, eventually revealing 
the political context of this activity as a means of 
harnessing their reuniting kin group as a critical 
and potential force in strengthening their ancestral 
domain claim, particularly on the areas of the Mt. 
Apo occupied by the Philippine National Oil Company 
(PNOC) geothermal plant (Alejo 2000, 104). 

Among other traditional arts and crafts, the 
National Commission for Culture and the Arts (NCCA) 
offers trainings and workshops on indigenous music 
conducted by living masters through its community- 
based informal schools found throughout the country, 
called the School of Living Traditions (SLT). Some of the 
established SLTs in Mindanao and Sulu communities 
include the Buhangin Davao City SLT (Ata Matigsalog 
performing arts), South Cotabato SLT (playing B'laan 
musical instruments), Caraga, Davao Oriental SLT 
(Mandaya musical instruments) Bukidnon SLT 
(Tigwahanon Matigsalog Manobo dances, songs and 
musical instruments), and Zamboanga del Sur SLT 
(Subanen musical instruments, songs and dances) 
(NCCA 2015). 


Figure 29-Hegelung or lutes of the T'boli (LM-237 [top] 
and LM-238 [bottom]), acquired from South Cotabato in 
1979. National Museum of the Philippines Collection. 


of the syncretism of pre-Spanish and Christian 
beliefs, a local adaptation of Spanish Catholicism 
(Ileto 1979, 11-12). However, such revitalization 
movements among the Lumadnon may also be 
indicative of their assent to being part of a larger 
nation-state, and the baylan helped in facilitating 
this transition (Paredes 2006, 533; 1993, 113-134). 

It has been observed that Catholicism has not 
penetrated deeply enough among the Lumad 
groups who had converted to it during the 
Spanish colonial period (Bernad 1972, 107; 2004, 
47; Paredes 2006, 522); traditional rituals were 
still conducted up until the early years of the 
American colonial government, as observed by 
anthropologists and other members of the colonial 
government (e.g., Benedict 1916; Christie 1909; 
Cole 1913; Garvan 1927). While historian Miguel 
Bernad (1972, 132-133) notes that early Filipinos 
were predisposed to accept Christianity given that 
it has basic affinity to animist religions—including 
beliefs in a Supreme Being and the afterlife, 
reverence for ancestor spirits with the Catholic 
veneration of saints, and myths of creation, among 
others—a number of practical issues has affected 
the Lumad's acceptance of Christianity, such as 
the limited number of priests and missionaries; 
the logistical requirements to maintain their 
protection from the influence of Muslim power 
throughout Mindanao; anticlericalism among 
Spanish colonial administrators; among other 
matters within the colonial government (De la 
Costa 1961, 340; Schreurs 1994, 25; 1986, 87- 
88, 93, 95). Among Lumad groups, these include 
difficulties for the datus to cede their traditional 
authority and the recurrence of old disagreements 
and enmities between communities and groups 
(Demetrio 1981, 517-518; Schreurs 1986, 101, 
110). 

Religious differences and affinity to Islam 
or Christianity were mindsets unknown to the 
people until the 17th century, which perhaps 
made it easy for the Lumad communities to switch 
sides between the two (Hayase 2007, 57). Some 
may have equated either Islam or Christianity to 
their religion, but for most, religious conversion 
means adapting to the circumstances within their 
respective localities in order to protect themselves 
and maintain their settlements (Hayase 2007, 65; 
Tiu 2005, 68). For instance, the people in the east 
coast of Mindanao renounced the Catholic religion 
and voluntarily joined the Muslims when the 
Spanish-occupied Tandag fort in Caraga fell, while 
the Mandaya converted to Christianity to escape 
the Muslims (Hayase 2007, 143). Within this sense, 
historian Peter Schreurs notes "the enormous 


29 


Lumad Worldview 


capacity for change and adaptation" (1986, 111- 
112) and anthropologist Shinzo Hayase the 
“wisdom (adaptability and resiliency)" (2007, 57) 
of the Lumadnon. In addition, particularly during 
the early years of evangelization missions, it may 
have been difficult for the Lumad communities to 
understand the Catholic sacraments within their 
intended contexts (Bernad 2004, 47). 

In contrast, afundamentalist sect of Protestantism 
appears to have made recent headway among 
the Higaunon of northern Mindanao (Paredes 
2006, 522), Bagobo of Davao (Gloria 1987, 103), 
and T'boli of South Cotabato (Duhaylungsod 
and Hyndman 1993, 102-103), among others. 
Anthropologist Oona Paredes posits that this, 
among the factors, appears to have been facilitated 
by the concept of /ibung in the epic Ulahingan, 
which complements the Bible's promise of Christ's 
return (2006, 549). Also, compared to the Catholic 
friars, the Protestant missionaries have accepted 
the presence of the evil spirit busaw and other 
spirits as real, contextualizing them as demons and 
fallen angels (Paredes 2006, 544). 

Lumad rituals and gatherings are not only 
fundamental in acknowledging the spirits, but 
eating, drinking, dancing and reciting ceremonial 
chants during such occasions are also venues for 
conveying and passing on customary laws and 
traditions to the younger generation. For instance, 
during the keligaan ceremony, a healing ritual that 
enacts certain events in the epic Ulegingen, the 
Western Bukidnon Manobo perform the dance 
legudas to appease the spirits and heal a sick 
person (Polenda 1989). A group of men and women 
dance to the accompanying rhythm in a circle 
surrounding the baylan standing at the center, as 
they simultaneously chant to the spirits. 

Though not by free choice, given the loss of their 
ancestral lands, most Lumad societies have since 
then shifted to cash economy through cultivation 
of cash crops and seeking of temporary wage 
labor in logging and mining companies. Hence, 
rituals to spirits for favors now appear out of 
context and have been mostly considered as an 
added expense against their dwindling resources 
(Paredes 2006, 544). For example, moninum is 
known as the grandest and most complex of T'boli 
ceremonial feasts, traditionally conducted through 
a series of six feasts over a period of a two- to six- 
year agricultural cycle, serving as affirmation of 
marriage and/or affinal ties between families and 
the community, and healing ritual for sick members 
of the family (Duhaylungsod and Hyndman 1993; 
Mora 2005). In an interview in November 2016 
in Lake Sebu, Boi Rosie Sula expressed that even 


Early Linkages and Encounters 


wealthyT'bolifamiliesnowadayscelebrate relatively 
modest marriage ceremonies over the long-drawn 
preparations and complex requirements of the 
traditional moninum. 


BURIAL PRACTICES AND LUMAD ANCESTRAL DOMAINS 
Lumad groups have been noted for their fear of 
the spirits, not only of the busau/busaw but also 
of the dead (Finley 1913; Garvan 1931). Among the 
Manobo, offerings for appeasement include betel 
nut chews, chicken and pig, and drums and gongs 
played through the period of the wake to drive 
away evil spirits (Garvan 1931, 133). The family of 
a deceased Bagobo abandons their house after a 
human sacrifice because “the man has gone and 
his house must go too” (Gloria 1987, 44). Early 
20th century accounts observed that the deceased, 
encased in a coffin made of hollowed tree trunks or 
wrapped in mats, were interred in burial grounds, 
hollowed trunks of large trees, sometimes under 
the house, or in higher grounds within two days 
after death (Cole 1956; Finley 1913; Garvan 1931; 
Gloria 1987; Guégen 2010, 49; Schreurs 1994, 42). 
Among the Subanen, interment may be in natural 
caves (Finley 1913). This also appears to be the case 
among the Manobo, who were observed to leave 
for the nearby caves on occasions when they need 
to appeal to their ancestors, particularly the burials 
before the 20th century (Garvan 1931). 

Recent archaeological investigations substantiate 
these observations. For instance, the finds in 
Kulaman Plateau (914 meters above sea level 
[masl]) located in Cotabato included limestone 
urns (figure 30) with associated remains dated 
about 1450 years before present (BP) (Briones 
1972; Kurjack and Sheldon 1970; Maceda 1964, 
1965; Samson 2008). Both anthropomorphic and 
non-anthropomorphic earthenware vessels used 
as secondary burial jars (LM-219, LM-220 and LM- 
221) were also recovered from Pinol in Maitum, 
Sarangani, and, with associated finds, dated to 
be about 2020 BP (Cuevas and de Leon 2008; 
Dizon 1991; Dizon et al. 1992). Archaeologists also 
suggest that anthropomorphic covers depict local 
potters' attempt to make portraits of the deceased 
(Dizon and Santiago 1996). According to Manobo 
Datu Angul, during their November 21, 2015 
preview of the National Museum of the Philippines 
exhibition, anthropomorphic covers in the burial 
assemblage are regarded as a practice related to 


Figure 30-Burial vessels from Kulaman in Lebak, North 
Cotabato (LM-217 and LM-218). National Museum of the 
Philippines Collection. 


ancestor worship. 

In burial sites located in Suatan, Butuan City, 
archaeological finds show that interment of the 
dead utilized coffins made of hollowed out dongon 
(Heritiera littoralis) logs, with bottoms and covers 
shut by wooden pegs; the personal belongings of 
the deceased were buried along with them (Burton 
1977). Wooden coffins buried with associated 
tradeware materials dating to the 15th century 
in Butuan suggest that these sites first served as 
habitation areas, and were later used as burial 
places. 

Due to lack of further studies, and the frequent 
migration of the Lumadnon noted in their oral 
history, it is not possible today to determine the 
populations who had settled in these archaeological 
sites during the given estimated dates. Today, these 
are known settlements of the Manobo, Teduray, 
T'boli and B'laan (BALC 1994 cited in Paredes 1997, 
285; Briones 1972; Duhaylungsod and Hyndman 
1993, 63-64). 

The interment of Lumadnon ancestors is among 
the reasons why land is construed as the physical 
representation of their ethnicity (Paredes 2007, 
31), and, it also embodies how they value life 
as manifested in their practices of cultivation, 
labor and sharing (Duhaylungsod and Hyndman 
1993, 72). Some of these areas are also the 
tangible representations of their oral history 
(Duhaylungsod and Hyndman 1993, 72; Paredes 
2013, 31). 


EARLY LINKAGES AND ENCOUNTERS 


he Lumadnon were active participants in 
trade, exchange and various other activities, as 


their Muslim neighbors had been doing, in what is 
now the Southeast Asian region. Archaeological, 


historical and  ethnographic studies feature 
evidences from as early as pre-contact period 
to the early 20th century that suggest their 
involvement in multi-layered political and socio- 
economic engagements, in contrast to the 
prevailing sentiment that they are peoples with 
little to no history (Alejo 2000, 192; Duhaylungsod 
and Hyndman 1993, 70; Fox 1957, 2-3; Paredes 
2000, 75; 2013, 6-7). 


PREHISTORIC LINKAGES, ENCOUNTERS AND 
ALLIANCES 

The Lumadnon had access to ecological resources 
found mostly in the inlands of Mindanao, which 
proved to be valuable, as these were exchanged 
for imported and highly prized commodities 
brought by foreign merchants and traders. To 
some extent, these served as the backbone of the 
local end of the extensive maritime trade network 
that the polities in Mindanao and Sulu were 
involved in. Trade pacts, intermarriages, and raids 
are among the significant evidences that indicate 
prehistoric Philippine communities have highly 
complex internal political structures, established 
to invite, maintain, and further expand alliances 
and access to external trade relations and goods 
(Fox 1957, 7; Junker 2000, 292-303; Scott 1994, 


^ LAT YA M at tes È 
Figure 31- “Three Bagobo men,’ Davao, Mindanao (1901). Courtesy of the Philippine pista Digital Archive (PHLA381), 
University of Michigan Library Digital Collections. 


Early Linkages and Encounters 


173-175). 

Unquestionably, not only kin-based alliances 
have been established between Lumad groups, 
but also with the neighboring Moros. One such 
example would be the Manobo trading relation 
with the Matigsalug, Tavahawa (Tagabawa) and 
Jangan (Bagobo) from whom they had obtained 
prized articles including pahiluma blades, horses 
and abaca cloth (Gloria 1987; Manuel 2000). 
It was also noted that they had transacted with 
Muslim traders by way of the Pulangi River 
until the 19th century, acquiring blades, gongs 
and Chinese plates and bowls, which have now 
attained the pusaka (heirloom) status among their 
descendants (Manuel 2000). Through the Agusan 
River, the Higaunon and other Manobo groups 
also took part in the local aspect of the large-scale 
trade network of Butuan with China and Champa 
(the ancient Indochinese kingdom occupying 
southern Vietnam today) dated not earlier than 
the 10th century, which involved gold, beeswax, 
cinnamon, civet, rattan, abaca and other raw 
forest goods (Cembrano 1998; De la Costa 1965; 
Sy 1970). 

Another such relationship was between the 
Teduray and Maguindanao, described in the 
shared folk history between Lumad and Moro 


MATERIAL CULTURE IN FOCUS—BETEL CHEWING 


Figure 32-The primary ingredients of mamá, clockwise from 
top left: betel leaf (LM-240), areca nuts (LM-239), lime and the 
Ata Manobo's lime container called tagan inakal (LM-244), 
tabon-tabon (LM-242) and tobacco leaf (LM-241). National 
Museum of the Philippines Collection. 


Betel chewing is widely practiced by many 
ethnolinguistic groups across the Philippines. Among 
the Lumadnon, this custom is specifically noted 
among men and women of the Bagobo and the 
Manobo groups (Benedict 1916; Cole 1913). 

Betel chew or mamá usually consists of about a 
quarter of areca nut (Areca catechu), buyo or piper 
betel leaf (Piper betle), a bit of lime (apog) or tabon- 
tabon (Atuna racemosa) and tobacco (Nicotiana 
tabacum) (figure 32). This produces red spittle when 
chewed. The Manobo and Higaunon chew betel nut 
and buyo together with powdered lime from burnt 
land snail shells (Pila spp.) tobacco and rattan 
fruit. The bark of kalingang (Mindanao cinnamon; 
Cinnamomum mindanaense) is sometimes added 
for flavor and aroma (Burton 1977; Cembrano 1998). 
Some prepare betel chew by mashing the ingredients 
together, using a small mortar and pestle, until it is 
reduced into a soft mass, such as commonly practiced 
by elderly Bagobo and Buhidnon men and persons 
with mutilated teeth (Cole 1913, 1956). 

Mama is usually kept for personal consumption, 
shared as a gesture of friendship or hospitality 
with visiting guests, who may be an acquaintance 
or a stranger, or used as part of a ceremonial 
offering. It is considered a necessity for eliciting 
and facilitating favorable conditions in dealing with 
both humans and those in the spirit world. Among 
the Western Bukidnon Manobo, the mama provides 
a means of establishing rapport with other people, 
and comprises part of the ceremonial offerings used 
to evoke the deities when seeking their assistance 
(Polenda 1989). 

Betel chew is also considered as a gift from the 
Supreme Being who provides immortality and physical 
strength. It is significant among the Bukidnon 


32 


Manobo as a form of medication. This is depicted in 
a scene of their Ulahingan or Ulegingen epic, where 
a leper woman named Mungan receives immortality 
and the final rites of shamanship by consuming a 
gold-striped areca nut from Nengazen after being 
cured by betel chew (Polenda 1989). Hence, betel 
nut offerings and betel chewing tradition continue 
among the Bukidnon Manobo. 

Ceremonies that require offering of betel nut 
include the yana-an ritual of spirit-possession of the 
Agusan Manobo for the spirit helpers, and the pre- 
planting ritual of the Bagobo (ginum) and Bukidnon 
(kaliga), among others (Achanzar 2007; Buenconsejo 
2000; Cole 1956; Gloria 1987) During the Teduray 
setefungor or marriage ceremony, the bride's mother 
presents the couple with betel chew which they heep 
until their deaths (Schreurs 1994, 40). 

The ingredients for betel chewing are usually stored 
in brass boxes (figure 33; LM-253 and LM-254), or 
carried in elaborately decorated baskets or pouches 
when traveling (see figure 5). Betel chew brass 
containers usually come in sets of four or a single 
rectangular box with three or four compartments 
reserved for each ingredient. These can either be 
carried like cigarette cases or kept in the house for 
visitors (Casino 1981). Brass betel boxes of the Teduray 
were obtained from the Maguindanao in exchange 
for forest products including rattan and beeswax, 
and, along with other goods such as kris, necklaces, 
gongs and spears, were used for bride price (Schlegel 
1994). Bagobo men and women carry their betel nut 
and tobacco in sacks worn on the back or elaborately 
decorated bags and baskets (Cole 1913). Separate lime 
containers for the betel chew made of small bamboo 
tubes, gourds or shells are also used. 


Figure 33-Some containers used for betel chew 
ingredients, clockwise from top left: the two-compartment 
Bagobo sirikit (LM-249, in closed and opened views); the 
nito-made tang-ub (LM-243) of the Ata Manobo of Upper 
Lasang in Davao; a three-compartment brass mamaan (LM- 
255, in open and closed views), also used by the Bagobo; 
and the wooden /uka binudai (LM-260) for tobacco leaves 
of the Mandaya of Caraga, Davao. National Museum of the 
Philippines Collection. 


groups during the arrival of the first Sultan of 
Maguindanao, Shariff Kabungsuan (Eugenio 
1996; Wood 1957), which features the brothers 
Tabunaoway and Mamalu of the Pulangi River, 
from whom the Maguindanao and Teduray have 
respectively descended. The younger brother 
Tabunaoway converted to Islam at the arrival 
of Shariff Kabungsuan, while the elder Mamalu 
chose to remain true to their ancestors' beliefs. 
Both agreed to live separately—Mamalu moving 
to the mountains and Tabunaoway remaining in 
the lowlands—and trade goods (Schlegel 1972, 
25; Wood 1957). This accounts for the exchange 
activities between these two groups from the 
14th through the 19th centuries, recorded in both 
historical and ethnographic studies (Schlegel 1994, 
19-21). The Teduray collected forest products such 
as beeswax, rattan and tree sap in exchange for 
textiles, metals, pottery, and salt, among others, 
which they used for bride wealth, warfare, and 
rituals, and as indicators of social status. The 
Maguindanao exchanged these forest goods at the 
Cotabato trading post (circa 1515, now Cotabato 
City) for porcelain, silk and other prestige goods 
(Junker 2000). The Teduray and Maguindanao also 
share this folk history of Tabunaoway and Mamalu 
with the Manobo (Casifio 2000, 305-311, note 
13 in Hayase 2007, 76). The Sulu trading post in 
Jolo (circa 1450) was supplied by the Subanen 
of Zamboanga and Bagobo of Davao with varied 
marine and forest products through their Sama 
contacts (Junker 2000, 232). 

The oral history featuring the brothers Balaoy 
and Belen is another narrative of the kin- 
based relations between the Lumad and Moro, 
from whom the Bukidnon and Maranao have 
respectively descended (Lao 1987, 23-31). It is 
believed that the sea-voyaging brothers landed 
in Mindanao in search of drinking water. They 
agreed to explore separately—the elder brother 
Belen went through what is now Lanao del Sur 
and reached what is presently known as the Upper 
Pulangi Valley, while Balaoy traced the path of a 
river towards the present location of the province 
of Bukidnon; Lake Lanao is visible from both sites. 

Intermarriages and other pacts have also been 
recorded, not only between the different Lumad 
groups, but also with the Moros and the Visayans 
before the arrival of the Spaniards (Cole 1913; 
Fraiser 2001; Hayase 2007; Manuel 2000; Paredes 
2013). A few of the noted Lumad groups that had 
affinal ties to the Moros are the Bagobo, Manobo 
and the Subanen, out of which interestingly the 
culturally Moro but linguistically Subanen-related 
group Kolibugan is said to have their roots (Christie 


33 


Early Linkages and Encounters 


1909). This was primarily meant to secure political 
networks and allegiances that would have been 
particularly useful during pangayaw or raiding 
expeditions conducted to seek justice, capture 
slaves, or acquire socio-economic distinction (Cole 
1913; Elkins 1993; Hayase 2007). The T'boli also 
engage in sabila, strong friendship ties between 
datus established through ritual gift exchanges 
and which last through their lifetime. They had 
entered such alliances with Muslim, Manobo 
and B'laan datus in the past (Duhaylungsod and 
Hyndman 1993, 70). 

Pangayaw was conducted against other Lumad 
groups, for instance the Bagobo against the Ata, 
B'laan and Tagakaolo, the Ata against the B'laan, 
or against Moro groups (Cole 1913; Gloria 1987, 
58). Groups associated with the Moros regularly 
assist in raiding expeditions as far as the Visayas, 
such as the case of the Karaga (probably the 
Mandaya living in Caraga, which is now part of 
Davao Oriental) with the Maguindanao (Paredes 
2013, 27). Headhunting, as well as taking off other 
body parts, were commonly done by the Kulaman 
(Manobo), Bukidnon and B'laan, which they would 
keep only as proof of the slaying, or until they 
finished the ritual ceremony for Talabusao, the 
deity who looks after the Bukidnon bagani (Cole 
1913, 1956; Wood 1957). Among the Bagobo, 
non-Bagobo individuals who had been taken in as 
slaves were sacrificed to appease evil spirits after 
natural disasters or a death of a magani or datu 
occurs (Benedict 1916; Gloria 1987, 18-19; Hayase 
2007, 162). 


THE SPANISH MISSIONS IN MINDANAO 

There are minor references to the Lumad groups 
during the Spanish period. One apparent reason 
for this was that the colonial government faced 
serious logistical challenges in attending to 
Mindanao as part of the colony, in addition to 
the extensive Moro oppositions (Bernad 1972, 
107; Wernstedt and Simkins 1965). Recent 
archival studies however have revealed longer 
direct relations between Lumad peoples and the 
Recoletos (Orden de los Agustinos Recoletos) 
missionaries, particularly in northeast Mindanao, 
which lasted for about three centuries; they in 
turn hold Mindanao as an important part of their 
Order's foundations (Bernad 1972, 239; Paredes 
2013, 43). Among the Lumadnon who had 
associated with the Recoletos were then known 
as the Kagayanons, Karaga and Tagoloanan, whose 
settlements were located in what is now Cagayan 
de Oro, Agusan del Sur and Davao Oriental 
(Paredes 2013, 65, 89, 125). 


Early Linkages and Encounters 


The Jesuits established the first mission in 
Butuan in 1596 (Arcilla 2013, 18; Bernad 1972, 
215, 248; De la Costa 1961, 163). To some 
extent, they served as chaplains for the Spanish 
forces during anti-Muslim expeditions, and, for 
a time, administered the Spanish presence in 
the region; missionaries were sent to Mindanao 
from 1861 to 1899 to evangelize the remaining 
unbaptized people (Arcilla 2013). The Spanish 
missions generally resulted in the conversion of 
the Lumadnon to Catholicism, though it has been 
noted that there were datus who had chosen to 
not convert, but gave their cooperation instead 
(Paredes 2013, 77; Schreurs 1994, 212-213). 
Mission stations and forts were also constructed 
in areas including Tandag, Bislig, Butuan, Cagayan 
de Oro, Iligan, Dapitan, Zamboanga, Siargao and 
Linao (now Bunawan) (Wernstedt and Simkins 
1965, 84). 

Contemporary Higaunon datus deny that their 
ancestors were in any way subjugated by the 
Spanish colonials and missionaries, and with very 
few indications of Spanish influence among the 
Lumad, this is quite difficult to disprove (Paredes 
2013, 2). Paredes however suggests that this 
may have been the case, given that Lumadnon 
communities were probably used to the presence 
of foreigners through the trade networks long 
before the arrival of the Spanish colonizers. 
The Spanish missionaries may have not been 
viewed as a risk, but instead represented new 
ideas that they had later sieved and adapted 
locally, which has been widely observed as a 
common characteristic among Southeast Asian 
communities (Andaya 1997, 398; Paredes 2013, 
55-56, 165). Their conversion to Catholicism may 
have been later seen as a political tactic against 
Moro raiders and negotiations for tributaries, 
based on archival accounts on the Tagaloan Lumad 
dated 1722 (Paredes 2013, 123-124). At that time, 
alliances created through religious affiliations 
were dependent on how such circumstances 
would be advantageous to them; until the 17th 
century, religious differences were not an issue 
(Hayase 2007, 57, 65). However, there would be 
Lumad communities who were not amenable to 
establishing relations with Spain and had taken off 
further inland (Hayase 2007, 160; Paredes 1997, 
167; Schreurs 1986, 100). 


REDEFINING THE LUMADNON LANDS 

IN THE 20TH CENTURY 

Land is the physical and material representation 
of Lumadnon ethnicity, and some areas are seen 
as the tangible representations of their oral 


34 


history (Duhaylungsod and Hyndman 1993, 72; 
Gaspar 2000, 104; Paredes 1997, 31). In contrast 
to the Spanish colonists, the American colonial 
government and the subsequent administrations 
had physically taken over the land through 
migration and corporate organizations. This was 
vastly different from their previous experiences, 
such as raiding by the Muslim communities, after 
which the raiders would leave and the Lumadnon 
would return to these areas (Paredes 1997, 274). 
Among the Bagobo, for instance, in addition to 
losing their resources, this also meant losing their 
connection and means of appeasing the spirits 
should disasters happen (Hayase 2007, 177). 

While collective ownership of land is the 
norm among the Lumadnon, based on their oral 
customary law, the American colonial government 
that took over the Philippines from Spain by virtue 
of the Treaty of Paris on December 10, 1898, 
declared all untitled lands as public lands that 
belonged to the state. Among the measures that 
affected the indigenous peoples of Mindanao were 
the creation of the Bureau of Non-Christian Tribes 
in 1901, the Land Registration Act of 1902 and the 
Public Lands Act of 1905, and their succeeding 
versions; these helped start the systematic state- 
sponsored resettlement of Luzon and Visayas 
migrants to the Mindanao "frontier" (Acosta 
1994, 89; Duhaylungsod and Hyndman 1993, 74; 
Eder and McKenna 2004, 56-85; Wernstedt and 
Simkins 1965, 83). 

They opened Mindanao for resettlement and 
homestead purposes particularly to Christian 
lowlanders who served as conduits for pacification 
and amalgamation of non-Christian communities. 
The largest number of homesteaders was 
recorded in the provinces of Agusan, Cotabato, 
Davao, Lanao and Zamboanga (Gaspar 2011). 
In addition, agricultural businesses were also 
allotted large tracts of land in Mindanao which 
produced export crops for the world market. 
These were pioneered by hemp (abaca), coconut 
and pineapple plantations, among others (figure 
34; Gaspar 2000; Hayase 2007; Wernstedt and 
Simkins 1965). They expanded this further with 
the development of log and timber industries, as 
the United States evolved into a major player in 
the world market during its colonial rule in the 
Philippines. Non-American foreigners were not 
allowed to purchase or rent land for cultivation, 
but some acquired land through associations 
formed with the indigenous groups, such as 
the Japanese with the Bagobo lands in Davao 
used for hemp cultivation for which the Bagobo 
received about ten to twenty percent of their 


yield as rent (Gloria 1987, 76-80; Hayase 2007, 
176-177; Tiu 2005, 32-33). In turn, this resulted 
in the indigenous peoples’ disenfranchisement 
from their ancestral lands, as well as the massive 
deforestation of Mindanao (Arcenas 1993, 52; 
Gaspar 2000; Tiu 2005, 38). 

After the Second World War, the Commission 
on National Integration (CNI) was created in 1957 
under Republic Act No. 1888, to promote and 
push the mainstream assimilation of non-Christian 
Filipinos (Eder and McKenna 2004). Under the 
CNI, disputes over ancestral domains remained 
unresolved as migrant settler occupations were 
legitimized and the indigenous communities were 
resettled in reservations (Acosta 1994). This issue 
remains on the agenda of the subsequent cultural 
minority-centered government agencies until 
today. 

Through the course of the Martial Law years, the 
CNI was replaced by the Office of the Presidential 
Assistant on National Minorities (PANAMIN), 
initially established as a private non-profit 
foundation in 1968 and subsequently converted 
into a government agency in 1975 under 


Presidential Declaration No. 719 (Duhaylungsod 
and Hyndman 1993; Eder and McKenna 2004). 
In addition to taking full charge of indigenous 
communities throughout the country, they had the 
authority over expert knowledge that constructed 


Figure 34-"Animals heavily loaded with hemp, Bukidnon" (1912). Image courtesy of the Southeast Asian Studies Philippines 


Early Linkages and Encounters 


a new taxonomical and certification system of, 
and over the lands maintained respectively by 
the indigenous groups through P.D. No. 1414 
(Duhaylungsod and Hyndman 1993; Espiritu 
2014). 

By 1977, around 2.6 million members of 
indigenous groups throughout the country were 
placed in 400 reservation settlements which 
were closely guarded, particularly those located 
in Mindanao (Duhaylungsod and Hyndman 
1993, 77). This was part of the state integration 
policy intended to strategically keep them from 
organizing insurgencies against the state and, 
subsequently, incorporate minority-owned lands 
into the national economic development plans 
(Acosta 1994, 89). Indigenous communities were 
also used to augment the state military force 
against Muslims and the then newly organized 
New People's Army (NPA) (Acosta 1994, 93, 
123; Duhaylungsod and Hyndman 1993, 101). 
PANAMIN also attempted to organize the 
Lumad communities through the creation of the 
Mindanao Highlanders' Association (MINDAHILA) 
but the excesses of minority exploitations 
related to PANAMIN activities only encouraged, 
specifically among the Manobo, their inclination 
towards other civil society groups opposing the 
Marcos regime (Gaspar 2011, 66). Post-Marcos 
era scholars argued that the agency, in its sixteen 


Image Collection, University of Wisconsin-Madison (SEAIT.Philippines ph00242.bib). 


Early Linkages and Encounters 


years, “used the putative goal of ‘upholding the 
welfare of tribal Filipinos' as a shield for nefarious 
and exploitative interests—both military and 
commercial—in the hinterlands of the country" 
(Acosta 1994, 146). 

PANAMIN was eventually replaced in 1987, but 
its objectives and policies were not superseded 
until the ratification of the Indigenous Peoples' 
Rights Act (IPRA) of 1997 (Republic Act No. 8371). 
Prior to this, there were land laws and issuances 
which attempted to recognize the rights of 
indigenous peoples such as the Republic Act No. 
782 (Public Land Law of 1952), Republic Act No. 
3872 (Manahan Amendment of 1964), Bureau 
of Forestry Administrative Order (AO) No. 11 
(1970), Presidential Decree No. 410 (Ancestral 
Land Decree of 1974), and the Department of 
Environment and Natural Resources (DENR) AO 
No. 2 in 1993 which authorized the issuance of a 
Certificate of Ancestral Domain Claim (CADC) to 
qualified indigenous peoples (Gaspar 2000, 123- 
124). The passage of the IPRA Law concretized 
the amendments to the Philippine Constitution 
in 1987 which stipulates in Article 12, Section 5 
that the “State...shall protect the rights of the 
indigenous cultural communities to their ancestral 
lands to ensure their economic, social, and cultural 
being" and that the "Congress may provide for the 
applicability of customary laws governing property 
rights or relations in determining ownership and 
extent of ancestral domain" (Gaspar 2011, 155). 

The IPRA Law also created the National 
Commission on Indigenous Peoples (NCIP), 
which to this day, has been critically regarded as 
compromised; according to critics, the State, for 
the most part, maintains the "native" stereotype 
and marginalization of indigenous peoples, as well 
as the generalized and homogenizing notions of 
indigenous tenure (Eder and McKenna 2004, 79- 
80; Gatmaytan 2007, 11; Okamura 1988, 43). In 
addition, the imposition of modern legal systems 
over customary law to identify ancestral lands 
places its claimants in a contentious position to 
appeal for their entitlements which have been 
traditionally recognized among Lumad societies 
by virtue of cultivation and occupation (Acosta 
1994, 161). On the whole, the pluralistic treatment 
of the IPRA Law to the tenure problems of the 
Philippine indigenous peoples fails to address the 


Succeeding page: 


"salience of individual and collective interests, 
and the inherently divided character of [the] 
communities" (Gatmaytan 2007, 12). 

The situation of indigenous people in many 
parts of the country remains critical today. 
In Mindanao, continuous incursions of agri- 
businesses and extractive industries into the 
Lumadnon ancestral lands threaten and endanger 
the environment and the way of life and cultural 
traditions of its indigenous communities. The legal 
and constitutional challenges place those affected 
Lumad communities in a vulnerable position and 
make it more difficult forthem to assert their rights 
owing to the national land policy that enforces 
titling of their resource-rich lands into private 
properties (Leonen 2007, 46-47). This prevailing 
land policy enables corporations to get licenses 
from the government to exploit the natural 
resources mostly found in the ancestral lands for 
their own business interests at the expense of 
dispossessing the Lumad communities. 

Logging operations and agribusiness plantations 
in Mindanao initiated by the Americans were 
taken over and expanded by the Filipino elites 
and other business concessionaires for decades, 
causing massive deforestation as well as the 
physical and cultural dislocation of the indigenous 
peoples from their ancestral territories (Gaspar 
2000, 33-42). Likewise, reforestation projects of 
the government have pushed for commercial tree 
plantations of fast-growing trees like falcata and 
gemelina, satisfying commodities markets, which 
only resulted in further displacement of people 
from their homes (Gaspar 2000, 37-38). Large- 
scale mining operations continue to progress at 
present with more extractive industries destroying 
the lakes, mountains and sacred grounds of the 
Lumadnon like Lake Leonard in Compostela Valley 
and Mount Canatuan in Zamboanga del Norte. 
These realities are calling the State to join and 
support the Lumad peoples in protecting the 
local resources for both their physical and cultural 
survival from encroaching entities. Ultimately, it 
opens opportunities for negotiations that would 
harmonize the concept of land ownership and 
management of the State and the indigenous 
peoples and promote inclusive and sustainable 
development beneficial to both. 


Figure 35-Rubber tree plantation in Lake Sebu, South Cotabato. As an alternative livelihood for the T'boli community, as 
well as to help rehabilitate the local watersheds, the Lake Sebu local government unit initiated the establishment of a rubber 
industry in the area. The South Cotabato Rubber-Based Multi-Purpose Cooperative manages the daily operations, while credit 
concerns are facilitated by the state-owned Land Bank of the Philippines. June 2016. JT Marquinez/NMP Ethnology. 


ETHNOLINGUISTIC GROUP IN FOCUS--TASADAY 


The Tasaday case is an important narrative on the 
legal, theoretical, identity and ethical aspects of 
human and social development research concerning 
the Philippine indigenous peoples. This section 
provides an account of the conflicting views on the 
Tasaday since their "discovery" in the 1970s, and 
discusses this as a case study on power relations 
involving knowledge production on and about 
indigenous peoples, an important sector, who 
however remain marginalized in Philippine society. 
The very public "discovery" of this group of hunter- 
gatherers living in the midst of the South Cotabato 
rainforests caused a stir in the academe, specifically 
in anthropology, and the world in general that 
resonates until today. The Tasaday documentaries 
have produced one of the best-selling issues for 
the National Geographic Magazine (NGS [December] 
1971, "Fresh Glimpse of a Stone Age Tribe"), as well as 
books, The Gentle Tasaday: A Stone Age People in the 
Philippine Rain Forest (1975) by American journalist 
John Nance, which immediately drew the curiosity 
of the world to them. Aside from the Tasaday forum 
and exhibit in the University of the Philippines (UP) 
in commemoration of the 20th anniversary of the 
controversial 1986 Tasaday international conference, 
recent publications that include Douglas Yen's The 
Tasaday Environment: Seventeen Years On (2002), 
Robin Hemley's Invented Eden: The Elusive, Disputed 
History of Tasaday (2003) and Jessica Hagedorn's 
Dream Jungle (2003) are reminders of the enduring 
Tasaday discourse and retrospection. The lives of 
the other indigenous peoples in the area have also 
been caught in the web of academic, journalistic 
and political investigations that seek for evidences 
substantiating the claims on and against Tasaday 
"authenticity" This has also challenged how social 
scientists and policy-makers have dealt with the 
consequences of this issue, not only with the Lumad 
groups of South Cotabato, but as well as with the rest 
of the indigenous peoples throughout the country. 
The case begins with the 23-page report on a "lost 
tribe" inthe Philippines submitted to the Smithsonian 
Institution's Short-Lived Phenomena Program in 1971 
by the Presidential Assistant on National Minorities' 
(PANAMIN) Manuel Elizalde Jr. and American 
anthropologist Robert B. Fox, based on their two 
brief encounters with the Tasaday early that year. The 
report describes a group of hunter-gatherers living in 
geographical and social isolation in their cave homes 
in the mountains of South Cotabato for over a long 
period of time, based on the information conveyed by 
Manobo Blit hunter, Dafal, who had a rare encounter 


38 


with the Tasaday in 1967 (Elizalde and Fox 1971). It 
was believed that their living practices and behavior 
were still anchored on ancient beliefs, and their use 
of metal-bladed tools, such as bolos and axe were 
only recently introduced by Dafal. 

The “Tasaday” appellation comes from the 
mountain near their home in South Cotabato, which 
locals in the area call Tasaday (Nance 1975, 10). Fox 
(1972) postulates that they are part of the larger 
Manobo group who were forced to move in recent 
history to their remote habitation area in order 
to survive an epidemic hnown as fugu. Twenty-six 
Tasaday individuals were permanently occupying 
three limestone caves that time, relying on nearby 
streams and forests for subsistence, and using stone 
tool technology (Fernandez and Lynch 1972; Fox 1979; 
Yen and Nance 1976). These tools were composed 
of flake quartz scrapers, edge ground implements, 
hammers, non-hafted choppers and pounders; 
and the kalub or digging stick, which they use for 
extracting wild yams, their staple food (Fox 1976). The 
findings have suggested that the Tasaday are most 
likely descendants of original Stone Age peoples, 
supporting the hypothesis that a lithic tradition has 
transpired in the Philippines and Southeast Asia 
(Casifio 1976; Fox 1972; Lynch and Llamzon 1971). 

Despite the cultural differences with their 
neighboring groups, some researchers believed that 
they share similarities linking them to a common 
ancestor some 1,000 years ago (Lynch and Llamzon 
1971). One such evidence is the Tasaday language. 
It was established that their language belongs to 
the Malayo-Polynesian sub-group related to the 
neighboring Manobo Blit community, whom they 
had been most likely separated from only in the last 
571-755 years (Llamzon 1971). Further studies using 
additional Tasaday wordlists also revealed their 
connection with Cotabato Manobo and T'boli groups 
(Elkins 1971; Fox 1979). 

As the lead government agency responsible for 
the welfare of indigenous or minority communities in 
the Philippines, PANAMIN approved and supervised 
all Tasaday explorations from the early 1970s to 
the early 1980s. Selected journalists and experts in 
natural history and cultural studies, which included 
Fox, Elkins, Nance, Douglas Yen, Hermes Gutierrez, 
Carol Molony and Jesus Peralta, were given access. 
Both hype from the media and the academe resulted 
in a series of declarations restricting access to the 
vicinity of the Tasaday settlement. On April 6, 1972, 
the forested land of Mt. Tasaday was declared as a 
Philippine National Forest Reserve in order to prevent 


> Lan x ^ kg ES TRE 
EB S rs y b, EIER | 


Figure 36-Some of the images of the Tasaday in and by their cave habitation. Mt. Tasaday, South Cotabato. 1971. Photos 
taken by Dr. Jesus T. Peralta. NMP Ethnology Archives. 


all possible forms of exploitation in the site through Presidential Decree No. 1017, which declared the area 
Proclamation No. 995. Under this proclamation, a as a Tasaday-Manobo Reserve, providing protection 
total of 19,247 hectares of rainforest land where the to, and prohibiting unauthorized incursions to 
Manobo Blit and the Tasaday reside and subsist unexplored ancestral grounds of the Tasaday and 
was protected from “entry, sale, lease exploitation, other cultural communities in the Municipality of 
or other disposition,” and placed under PANAMIN T'boli. Entry to the reserve was controlled by PANAMIN 
management. The PANAMIN also extended its before it was shut by its replacement office, the Office 
jurisdiction among the T'boli through the creation of Southern Cultural Communities (OSCC), in 1983 
of the Municipality of T'boli under Presidential ^ (Hemley 2003). 

Declaration No. 407, and the T'boli Reservation under These restrictions and the political climate (Martial 
Presidential Proclamation No. 697, with Mai Tuan who Law was declared on September 21, 1972) at that time 
assisted the PANAMIN with the Tasaday, serving as raised anthropological skepticism on the Tasaday. 
its mayor (Duhaylungsod and Hyndman 1993, 90-92). Ethnographies and press releases that had been 
A PANAMIN headquarters was strategically set up in published then are perceived as partial to PANAMIN 
Kemato, a barangay in T'boli, which served as the interests, and were critiqued to lach scientific scrutiny 
direct contact of Malacafian Palace in the area. On (Duhaylungsod and Hyndman 1993; Salazar 1971, 
September 2, 1976, this was further expanded through 1973). The scientists who were allowed to work in the 


39 


area were all restricted in the amount of time spent 
in the sites, the areas which they could study and the 
findings that could be reported (Headland 1992). 


All these reservations on the Tasaday intensified 
and were further publicized after the Marcos 
administration was unseated, through a series 
of reports, and conferences led by journalists, 
academicians, and other  “politically-driven” 
individuals (Engelberg 1987; Iten 1986; Lee 1988; 
Moses 1989; Mydans 1987; Salazar 1988). Among the 
leading proponents of the Tasaday hoax thesis were 
Swiss journalist Oswald Iten, and UP's Zeus Salazar 
and Jerome Bailen, whose analysis on Tasaday 
material culture, language and genealogy prove that 
their Stone Age association, as stated in the earlier 
Tasaday data, was inconclusive (Iten 1986; Molony 
1988; Salazar 1988). Elizalde and colleagues were 
accused of coercing T'boli and Manobo individuals to 
pretend as "cavemen" in order to generate donations 
to fund PANAMIN-related projects and gain publicity 
for President Marcos (Berreman 1992; Duhaylungsod 
and Hyndman 1992, 1993; Hemley 2003). 


Consequently, this generated various local and 
international debates which were reportedly met with 
legal and political harassments, threats, abductions 
and assassinations of those involved in these exposés 
(Duhaylungsod and Hyndman 1993; Hemley 2003). 
The International Anthropological Conference on 
the Tasaday Controversy and Other Anthropological 
Issues was initiated in 1986 at UP (Bailen 1986), which 
helped launch the congressional hearings on Tasaday 
"authenticity" at the House of Representatives in 1987 
(Hemley 2003). This conference also led Elizalde and 
some Tasaday representatives to file for damages and 
seek declaratory relief against Salazar and Bailen 
before the Quezon City Regional Trial Court (Civil 
Case No. Q-99-1028, 1993). In 1988, during the First 
International Festival and Conference on Indigenous 
and Traditional Cultures in Manila, President Corazon 
Aquino announced “that the Tasaday tribe is indeed 
a genuine and separate tribal group” (Hemley 2003, 
196). The congressional hearings concluded that the 
authenticity issues were better suited to a scientific, 
rather than a political forum (Hemley 2003). 

In the November 1989 American Anthropological 
Association annual meeting, the panel “The Tasaday 
Controversy” was organized by Thomas Headland, a 
linguist with the University of Texas who extensively 
worked with the Philippine Negrito from 1962 to 
1986, as an attempt to address the Tasaday issue 
(Headland 1992; Marshall 1989). The skeptics, which 
included Salazar, and anthropologists Headland and 
Gerald Berreman, whose research interests include 
human rights and research ethics, doubted the 


40 


centuries-long survival of the Tasaday in isolation. 
Their own assessment of previously collected data 
led them to the improbability of a wild yam diet, 
and to notice the absence of debris in the caves as 
well as question the quality of the stone tools used 
(Barnard 1998; Marshall 1989). Stanford University 
sociolinguist Molony, who was among those given 
access by PANAMIN, defended the original Tasaday 
research and maintains that language is key to the 
Tasaday's authenticity, as it would be improbable to 
fahe a language, most especially by children. Filipino 
researchers Amelia Rogel-Rara and Emmanuel 
Nabayra also defended the earlier ethnographic 
reports against the claim that the Tasaday were 
only T'boli and Manobo impostors, as presented 
in Salazar's genealogical charts during the 1988 
International Conference of Anthropological and 
Ethnological Sciences in Yugoslavia. They noted 
that Salazar, who never went to the field, may have 
been misled by his informant into believing that the 
poseurs and the "real Tasaday" were identical, but 
they are in fact two separate sets of people based 
on their ethnographic fieldwork from August 1988 to 
May 1989 in 21 locations, including the Tasaday's ilib 
fusaka or "original cave" (Rara and Nabayra 1992, 89- 
103). 

It seems that most of the speakers from the 
opposing sides of the issue agree that the Tasaday 
are not Stone Age people, but are probably a genuine 
ethnolinguistic group, separate from other groups, 
and have always lived in the general vicinity of where 
they were found in the 1970s (Headland 1992, 215). 
Additionally, using the taped Tasaday conversations 
from 1972, Austronesian language specialist Lawrence 
Reid, along with fellow specialist linguists on the 
Cotabato Manobo languages Clay Johnston, Ross 
Errington, Douglas Fraiser, Meg Fraiser and Richard 
Elkins, concluded that the Tasaday speak a language 
that is linguistically close to Cotabato Manobo than 
Manobo Blit (Headland 1992; Hemley 2003; Reid 1993). 

The anthropological discourse of the Tasaday has 
been considered as a discourse of circumstance, 
which cannot be discussed without its historical and 
cultural contexts (Dumont 1988, 273). The issues are 
too complex and, until today, remain far from being 
settled. The opposing sides are both limited by 
inadequate and/or limited ethnographies, which have 
led to varying, and a rather biased, interpretation of 
the only available data from the early 1970s. 

On the whole, it has left outstanding implications 
among social scientists and policy-makers regarding 
the ethics and politics in the construction of myths 
and images, the shaping and reshaping of cultural 
identity, and their role in communicating meanings 


= , 
X 
1 


Figure 37-Some of the Tasaday males with bows and arrows. Mt. Tasaday, South Cotabato. 1971. Photo taken by Dr. Jesus T. 
Peralta. NMP Ethnology Archives. 


of signs and symbols to the world (Barnard 1988; 
Kelly 2014; Palmer 2004; Yeyongan 1991), as well as 
in conducting fieldwork in the social sciences. As 
philosopher and author Jean-Paul Dumont opined 
(1988, 265) the Tasaday, with or without direct 
intention of the discoverer/inventor, served as 
“meaning-making machines" of the government, 
representing the ideal version ofthe Philippine nation 
in a state of equilibrium. The "enforced primitivism" 
perpetrated by PANAMIN among the Tasaday was 
postulated as a political strategy that enabled them 
to manipulate the resources of T'boli land. This was 
also adapted later on by the OSCC and the Santa 
Cruz Mission in promoting the fading T'boli culture of 
hunting and gathering to tourists, through arts and 
crafts (Duhaylungsod and Hyndman 1993, 56-57, 112- 
113). 

In addition to this, Piers Kelly (2014, 20) in 
an ethnological analysis of the Tasaday case 
and the "lost tribe" of the Eskaya discovered in 
southeast Bohol in January 1980, advocated a 
"community-centric approach" to defining the term 
"community" itself; the concepts of indigeneity and 
non-indigeneity however remain ambiguous in its 
application in the Philippines. The ambiguousness 


41 


of studying humankind in general is further reflected 
in Dumont's argument (1988, 273) that anthropology 
plays the contradictory roles of being a source of 
partial reality, and an ideology in itself. 

The case of the Tasaday also reveals the marginal 
state of indigenous peoples in the Philippines, 
highlighting the power relations involved in the 
production of knowledge for the general public. 
For instance, some defenders of the Tasaday were 
determined to protect their identity in order to 
maintain control of their reserved land and prevent 
the encroachment of loggers and miners (Marshall 
1989). On the other hand, the enforced view of the 
T'boli and Manobo as the primitive Tasaday was 
seen as a means of the government to end the 
autonomy of these people; after centuries of retreat 
and resistance from invading settlers, some other 
group has finally gained control over their territory 
(Duhaylungsod and Hyndman 1992, 68-69; 1993, 90- 
91; Hyndman 2002, 47). In the course of this issue, it 
seems that the T'boli/Tasaday/Manobo have been 
reduced as mere objects of scrutiny. Undeniably, the 
rights of the people at stahe in this case have always 
been significantly bigger than the disputed history of 
the Tasaday itself. 


LUMAD IN THE 21ST CENTURY 


t is for certain that the Lumad had actively taken 

part in the formation of what we now know as 
the Philippines. Archaeological data supports their 
participation in the pre-colonial trade network in 
the region. Historical archives also help usinferthat 
in converting to Catholicism during the Spanish 
colonial period, Lumad peoples, particularly the 
groups in northern and eastern Mindanao, had 
invited, selected, adapted and localized certain 
European practices that represented aspects of 
modernity in their milieu, which is apparently a 
characteristic of many Southeast Asian societies 
(Andaya 1997; Paredes 2013). Later, they also used 
this relationship with the Spanish missionaries as 
a political tactic against raids and paying tribute to 
the dominant Muslim sultanates (Paredes 2013). 

The American colonial experience presented a 
different "modernity" to the Lumad groups. Their 
lands were physically and systematically taken 
from them within the context of underutilization, 
through frontier settlements of mostly Visayan 
migrants, capital-based agricultural businesses, 
and natural resource exploitation. This continues 
until the present time, leaving the Lumad with a 
limited area for their settlements and subsistence 
activities. Migration policies gradually led to both 
demographic and political marginalization of the 
Mindanao indigenous peoples today (Paredes 
2015). 

Beginning in the 20th century, the notably 
non-confrontational Lumad groups led or 
participated in a number of uprisings against the 
American colonial administration, the national 
administration, and migrant settlers, making 
clear the intention of protecting their ancestral 
territories even as they had been continually 
pressured to move further into the interior areas 
of Mindanao. Under these circumstances, a 
“desire for pure Lumad organization” gradually 
took shape around the 1980s (Alejo 2000, 290). 
Supported by an ad hoc Christian group, Lumad 
Mindanao was formed in 1986 in Cotabato as a 
multi-sectoral organization that would help the 
Lumadnon collectively articulate goals of self- 
determination, rights to ancestral land domain 
claims, and resource control in the region. It was 
from this that the term "Lumad" gradually evolved 
into a generic name used widely today to refer 
to the different indigenous, non-Moro groups of 
Mindanao. 

The legal basis to reclaim ancestral domains 


of indigenous peoples across the Philippines 
was established by the IPRA and is implemented 
through the NCIP. Indigenous Filipinos’ claims to 
their ancestral domains remain difficult for both 
the concerned groups and the NCIP, particularly 
those in Mindanao, due to the strong economic 
potential of affected lands as seen by other 
interest groups (Eder and McKenna 2004). This has 
been pointed out as the common denominator of 
the circumstances of the Lumad peoples today 
with respect to their lands (Duhaylungsod and 
Hyndman 1993; Gaspar 2011; Paredes 1997). 
Their tie up with some environment-based NGOs 
may also be a concern, since their objectives are 
not the same (Eder and McKenna 2004, 80). 
Another angle on the serious issues confronting 
Lumad groups with respect to ancestral domain 
is their claim on lands that are within the current 
area of the Autonomous Region of Muslim 
Mindanao (ARMM), intensified recently by the 
proposed Bangsamoro Basic Law. Other legal 
propositions of a similar nature may also happen 
in the future. As indigenous peoples of Mindanao, 
Lumad groups are recognized as having equal 
claims to territorial rights; however, their issues 
are given far less attention and media coverage 
than those of Muslim groups (Paredes 2015). 
Studies on Lumad and Moro prehistory and 
history have shown past alliances not only in 
trade, but also in peace pacts regarding territorial 
boundaries called dyandi, sapa, tampuda hu 
balagun, and pakang, among others (Rodil 2012). 
In view of these shared histories, Lumad groups 
and advocate organizations have reintroduced the 
agreement, established by their ancestors Mamalu 
and Tabunaoway, between the Lumad and the 
Moros, respectively. A five-point treaty was signed 
in 2012 with representatives of the advocates for 
the Bangsamoro in Bukidnon (Paredes 2015). 
Lumad communities, in different degrees, 
have been caught in conflicts and active combat 
situations, in the past with colonial and Moro 
forces, and in more recenthistory uptothe present, 
between the forces of the national government, 
the NPA, armed Islamic militants and agents of 
diverse political and economic interests. Long used 
to the routine dispersion and displacement that 
have frequently occurred through their history, in 
particular, their resettlement from the coasts to 
the inlands when their autonomy is threatened, as 
related in their oral history, it has taken time for a 


Figure 38-Mamanwa children. Surigao. Circa 1980. NMP Ethnology Archives. 


Lumad in the 21st Century 


collective Lumad identity to evolve (Duhaylungsod 
and Hyndman 1993; Paredes 2013, 2015). 


Traditionally non-confrontational, the capacity 
for collective action among the Lumadnon of 
Mindanao and the southern Philippines remains 
rather weak, such that the very survival of their 
communities appears to be their only objective at 


2015. CA Santos/NMP Ethnology. 


this point (Paredes 1997, 171-172). 

The recent plight of the Lumad communities 
raises recurring issues of their past experiences, 
and the diversity of their cultural heritage remains 
under serious threat, perhaps more than ever 
before. 


Figure 39-Lumadnon datus at the NMP, previewing the preparations of the Lumad Mindanao exhibition gallery. November 


PLATE II--CRAFTWORK 


PLATE I—TRADITIONAL ENSEMBLES OF CLOTHING AND ADORNMENTS 


PLATE IlI--MUSIC AND DANCE PLATE IV—DWELLING, SETTLEMENT AND TRANSPORTATION 


a 

j k 
b 4 , 
Cv 


Previous pages: 

PLATE I— TRADITIONAL ENSEMBLES OF CLOTHING AND ADORNMENTS 

1-Mandaya Nita Banugan Quizon from Caraga, Davao 
Oriental wearing their traditional garments consisting 
of dagum (intricately embroidered blouse) and dagmay 
(tubular skirt), which they accessorized with suwat 
(comb on the hairknot), payutgut, tight choker, balyug 
(breastpiece made of woven beadwork, coins and 
crocodile teeth), pamulang (a set of shell and wooden 
bracelets) and tungkaling (a waist piece made of a 
collection of beads, coins and tassels). NMP Hibla ng 
Lahing Filipino (Permanent Textile) Gallery, National 
Museum of Anthropology, Manila. November 2014. MP 
Tauro/NMP Ethnology. 


2-“A chief of the Atàs with his daughter,’ Davao, Mindanao 
(1901). Courtesy of the Philippine Photographs Digital 
Archive (PHLA377), University of Michigan Digital 
Collections. 


3-“A Bila-an lebe in a typical dress.” Adapted from Cole 
(1913, Plate XLII). Courtesy of the Field Museum (Image 
No. CSA20932). 


4-Mansaka woman. Kasaysayan ng Lahi. Manila 1974. NMP 
Ethnology Archives. 


5-"Bagobo Chief/' Davao, Mindanao (1901). Courtesy of 
the Philippine Photographs Digital Archive (PHLA371), 
University of Michigan Digital Collections. 


6-“A Manobo man from Mindanao.’ Adapted from Cole 
(1913, Plate LXIX). Courtesy of the Field Museum (Image 
No. CSA30448). 


7- "Three Bagobo [wo]men,’ Davao, Mindanao (1901). 
Courtesy of the Philippine Photographs Digital Archive 
(PHLA148), University of Michigan Digital Collections. 


8-"A Mandaya woman from the headwaters of the 
Mayo River, wearing their prized ornaments.’ Adapted 
from Cole (1913, Plate LXVII). Photographed by Fay- 
Cooper Cole. Courtesy of the Field Museum (Image No. 
CSA34895). 


PLATE II— CRAFTWORK 

9-Mandaya beadwork craft demonstration by Christine 
Palmera Banugan of Caraga, Davao Oriental. NMP Hibla 
ng Lahing Filipino (Permanent Textile) Gallery, National 
Museum of Anthropology, Manila. November 2014. MP 
Tauro/NMP Ethnology. 

10-T'boli Inas Cone of Lake Sebu, South Cotabato creates 


hand-embroidered wall decorations. 2016. JT Marquinez/ 
NMP Ethnology. 


11-T'nalak weaving. T'boli. Cotabato. Circa 1980. NMP 
Ethnology Archives. 

12-Subano making mat in Sindangan (1926). Courtesy of 
the Southeast Asian Studies Philippines Image Collection, 
University of Wisconsin-Madison (SEAiT.Philippines 
ph00116.bib). 


13-“A youth having his teeth cut to points.” Adapted from 
Cole (1913, Plate XII). Courtesy of the Field Museum (Image 
No. CSA20939). 


14-"Bracelet makers at work.” Adapted from Cole (1913, 
Plate XXVII). Photographed by Fay-Cooper Cole. Courtesy of 
the Field Museum (Image No. CSA34855). 


PLATE III—Music AND DANCE 


15-Higaunon woman playing the zither. Kasaysayan ng 
Lahi. Manila. 1974. NMP Ethnology Archives. 


16-Mandaya woman with tobacco. Kasaysayan ng Lahi. 
Manila. 1974. NMP Ethnology Archives. 

17-T'boli dancer and weaver, Linda Usman, during 
the 2016 Helobung festivities in Lake Lahit, Lake Sebu 
Municipality, South Cotabato. 2016. JT Marquinez/NMP 
Ethnology. 


18-Subanen dancers. Zamboanga. Circa 1980. NMP 
Ethnology Archives. 


19-"Two Bagobo men with native guitars.” Adapted from 
Cole (1913, Plate XLII). Courtesy of the Field Museum 
(Image No. CSA20919). 


20-Mamanwa musicians. Agusan. Circa 1980. NMP 
Ethnology Archives. 


PLATE IV— DWELLING, SETTLEMENT AND TRANSPORTATION 


21 and 22-Settlements along Agusan River, within the 
Agusan Marsh Wildlife Sanctuary. Bunawan, Agusan del 
Sur. 2010. MJLA Bolunia/NMP Archaeology. 


23-Travelling on a raft along the Gibong tributary, 
Caimpungan, San Francisco, Agusan del Sur. 2013. ER 
Tadiosa/NMP Botany. 


24-Fishing at the Agusan Marsh Wildlife Sanctuary. 
Bunawan, Agusan del Sur. 2010. MJLA Bolunia/NMP 
Archaeology. 


25-A T'boli woman crossing Lake Sebu on a boat, the water 
lilies (Nymphaea rubra) in full bloom. 2014. Courtesy of Paul 
Quiambao. 


PLATE V— NATURAL LANDSCAPES IN LUMADNON ANCESTRAL DOMAINS 

26-Crater lake and sulfuric vent in Mount Apo. Davao City. 
2012. JRC Callado/NMP Botany. 

27-Diversity of the floristic species in Mt. Kitanglad. 


Southern side of Mt. Kitanglad Range Natural Park, 
Lantapan, Bukidnon. 2016. ER Tadiosa/NMP Botany. 


28-Peak of Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary. San 
Isidro, Davao Oriental. 2016. ER Tadiosa/NMP Botany. 

29-Hikong Alo falls in Lake Sebu Municipality, South 
Cotabato. 2014. Courtesy of Paul Quiambao. 

30-Hikong Bente falls in Lake Sebu Municipality, South 
Cotabato. 2014. Courtesy of Paul Quiambao. 

31 and 32-Mangroves of the Agusan Marsh Wildlife 
Sanctuary in Talacogon, San Francisco, Agusan del Sur. 
2015. DN Tandang/NMP Botany. 


33-Protected landscape of Allah Valley between South 
Cotabato and Sultan Kudarat. 2016. ER Tadiosa/NMP 
Botany. 


34-Mount Apo landscape, Davao del Sur and North 
Cotabato. 2012. JRC Callado/NMP Botany. 


35-Aquaculture in Lake Sebu, South Cotabato. 2016. JT 
Marquinez/NMP Ethnology. 


PANIMULA 


ng katimugang Pilipinas ay sumasaklaw sa 

Mindanao at kapuluan ng Sulu (larawan 40). 
Ito ay isang marilag na tapiseryang sagana sa likas 
at kultural na yamang pinag-iisa ng mga hibla ng 
magkakaibang pangkat etniko na sinasalansan 
ang mga hangganang heograpikal. Ang aklat na 
ito, at ang eksibisyon sa Pambansang Museo 
ng Antropolohiya kung saan ito hinango, ay 
nagtatampok ng mga anyo ng mamamayan ng 
Mindanao na pangkalahatang kinikilala bilang 
Lumad, lumilinang sa at nililinang ng kasaganaan 
ng pamanang likas at kultural ng Mindanao. 


Ang Lumad  [lo.'mad]  (Lumadnon sa 
pangmaramihan), salitang Bisaya na 
nangangahulugang  "isinilang mula sa lupa,” 


ay tumutukoy sa mga katutubong pangkat sa 
Mindanao na hindi nabibilang sa mga Muslim. Ang 
panlahatang desisyong gamitin ang katawagang 
ito ay matatalunton sa pagpupulong ng mga 
organisasyong lokal at rehiyonal ng mga pangkat 
etnikong ito sa Cotabato noong ika-26 ng Hunyo 
1986, kung saan tinalakay ang kanilang pakikibaka 
para sa pagpapasiyang kultural sa loob ng kani- 
kanilang mga minanang lupang tinubuan (Alejo 
2000, 290-291; Rodil 2012, 50-51). Bago ito, 
ibinilang sila ng mga antropologo sa pagitan 
ng mga pangkat na Manobo at hindi Manobo 
(Cruz 1986 kay Acosta 1994, 70-71 [Table 1], 75; 
MacFarland 1980; Reid 1981). Bilang kategoryang 
etniko, ang "Lumad" ay unang kinilala at ginamit 
sa Batas Bilang 6734, ang Autonomous Region of 
Muslim Mindanao Organic Act, na ipinasa noong 
1989. Mula rito, ginagamit na itong pagkilala ng 
pamahalaan, pulitikal at non-governmental na mga 
organisasyon bilang pagkilala sa mga pangkat ng 
Mindanao na hindi Moro. Bagaman nauunawaan 
ng mga kabilang na pangkat na kinakailangan ang 
kategoryang pulitikal (Acosta 1994; Paredes 2013; 
Quizon 2012), nananatiling gamit nila ang kanilang 
mga pangalang panglunan, tila malawakang 
kasanayan sa mga etnolinggwistikong pangkat ng 
Pilipinas na na-obserbahan din sa Luzon (Labrador 
1998). 

Kahima't 15 pangkat etnolinggwistiko ang 
kabilang sa kongreso noong 1986, mayroong 20 
hanggang 40 pangunahin at mas maliliit na pangkat 
ang naitatala ng ilang may-akda na nakapaloob sa 
kategoryang Lumad (Acosta 1994: Carifio 2012: 
Rodil 2012). Kadalasang nagbabago ang mga 
bilang na ito, karaniwang batay sa organisasyong 
nakikipag-ugnayan sa kanila, o kung paano sila 
kilalanin ng mga karatig at maging kanilang 
sariling komunidad (Acosta 1994: Paredes 2013). 


45 


Mula rito, mayroong 19 na pangunahing pangkat 
ng Lumad na kinikilala--Ata, B'laan, Bagobo, 
Banwaon, Bukidnon, Dibabawon, Higaunon, 
Mamanwa, Mandaya, Manguwangan, Mansaka, 
Manobo, Matigsalug, Obo, T'boli, Tagakaolo, 
Talaandig, Teduray at Subanen (Guillermo 
2012). Sa Pambansang Sensus noong 2010, ang 
Lumadnon ay sumasaklaw nang halos 3.3896 
sa kabuuang populasyon ng Pilipinas, humigit 
kumulang 14.3896 ito ng populasyon ng Mindanao 
at kapuluan ng Sulu (Gisselquist at McDoom 2015). 

Nabibilang ang wikang katutubo nila sa 
dalawang microgroup sa pamilya ng mga wika 
sa Pilipinas, ang Greater Central Philippines 
(GCP) at ang Bilic (larawan 41). Ang karamihan 
ay nabibilang sa GCP microgroup na nahahati sa 
mga sumusunod na pagpapangkat-heograpiko: 
Central Philippines (ang mga wikang Mamanwa at 
Mansakan), Manobo at Subanen (Blust 1991). Ang 
Bisaya o Binisaya, ang bersyon ng wikang Cebuano 
at Hiligaynon sa Mindanao, ay malawakan din 
nilang ginagamit bilang pangalawang wika sa 
pakikipag-ugnayan sa mga nandayuhang Bisaya, 
ang kasalukuyang nakararaming populasyon, 
maging sa pagitan nilang mga Lumad. 

Batay sa katangiang heograpikal ng pag-uuri ng 
kanilang mga wika, ang mga Lumad ay karaniwang 
pulu-pulutong na matatagpuan sa mga matataas 
at patag na lugar ng Agusan, Bukidnon, Cotabato, 
Davao, Maguindanao, Misamis, Sultan Kudarat, 
Surigao, Sarangani at Zamboanga (larawan 42). 
Sila ay tradisyunal na nagkakaingin na nananangan 
din sa pangangaso, pangingisda, pangangalap at 
pangangalakal ng mga lokal na produktong mula 
sa kagubatan upang mabuhay (Acosta 1994, 61). 
Bagaman karamihan sa kanila ay tinanggap na 
ang ibang relihiyon, partikular ang Kristiyanismo, 
nananatili silang may malapit na kaugnayan sa 
lupa gawa ng kanilang mga katutubong paniniwala 
at tradisyon na gumugunita sa kanilang kasanayan 
sa paggamot, kinaugaliang kautusang-bayan at 
pangkalahatang mga tuntunin ng pagpapahalaga 
(Acosta 1994, 76-77; Paredes 2006, 528). 

Ang  eksibisyong Lumad Mindanao ng 
Pambansang Museo ng Antropolohiya sa Maynila 
na nagtatampok ng kalipunan ng kulturang 
materyal ng 13 sa pangunahing pangkat Lumad 
mula sa Pambansang Koleksiyong Etnograpiko, 
kasama ng aklat na ito, ay naglalayong siyasatin 
ang kahalagahan ng panlaan at yamang likas ng 
Mindanao sa pagkakakilanlang Lumad na siyang 
naihahayag sa kanilang tuntuning panlipunan, 
at kultural na paniniwala at kasanayan. Yamang 


no de 


Panimula 


hindi pa sila lubusang kinikilala sa kasaysayan 
ng ating bansa (Alejo 2000, 192; Duhaylungsod 
at Hyndman 1993, 70; Paredes 2000, 75; 2013, 
6-7, 165), isasalaysay at ipakikilala rito ang 
pagkakakilanlang Lumadnon batay sa pagsusuri ng 
mga nauna at kamakailang datos pangkasaysayan 
at antropolohikal. Partikular na ikukuwento 
ang kanilang mga karanasan, pakikipagmuok at 
itinatag na ugnayan sa mga karatig at dayuhang 


SUW SEA 


Province “7 jr ys 
Sat 


+ 
arti PO: 
df» 


@ CAPITAL CITY/MUNICIPALITY 


pangkat sa matagal na panahon, at ang kanilang 
kalagayan ngayon at para sa ika-21 siglo, bilang 
isa sa dalawang pangunahing katutubong pangkat 
na bumubuo sa katimugang Pilipinas. Kasabay ng 
prosesong ito, nilalayon ng parehong eksibisyon 
at aklat na ipabatid ang kapang-unawaan ng mga 
Lumad sa kanilang kinalalagyan at layunin, at 
mapahalagahan at makatwirang maunawaan ang 
kasalukuyan nilang katayuan. 


BOMOL SEA 


Larawan 40-Mapang lokasyon at kasalukuyang mga pampamahalaang panlalawigan ng Mindanao at kapuluan ng Sulu. 
Wala sa proporsyon ang mapa. Ang base map mula sa kagandahang-loob ni Aira 2008 | Wikimedia Commons. 


46 


MGA WIKA SA KATIMUGANG PILIPINAS 
AT ANG PAGKAKAKILANLANG LUMAD 


ng Pilipinas ay mayroong higit sa 175 wika, at, 

maliban sa Chavacano/Chabacano,' ang mga 
ito ay magkakapatid sa ilalim ng wikang pamilya 
na Austronesian. Upang mapag-alaman ang 
pagkaka-ugnay ng mga wika, ipinaghahambing 
ng mga pangkasaysayang dalubwika ang 
mga naiwang magkakatulad na katangian at 
pagbabago sa mga ito sa loob ng isang tiyak 
na panahon. Sa linggwistika ng Pilipinas, ang 
reflex o pinanggalingan ng mas naunang anyo 
ng tunog na /“R/, o uvular trill, ang isa sa mga 
nakapagpapahiwatig ng pagbabago, at ito ang 
batayan sa pagpapangkat ng mga wika sa Pilipinas 
sa ilalim ng pamilyang Austronesian (Blust 1991, 
Conant 1911). Halimbawa, ang salitang Proto- 
Malayo-Polynesian na “daRat na tumutukoy sa 
tabing dagat, ay “dogot” sa mga Teduray/Tiruray, 
“dagat” sa mga kontemporaryong Kanluraning 
Bukidnon Manobo at Mansaka, maging sa ibang 
pangkat ng wika ng Pilipinas. Maliban sa mga 
pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tunog, 
tinitingnan din ang magkakasaping pagbabago at 
yaong napanatili sa morpolohiya (o istruktura ng 
mga salita) at syntax (nauunawaang pagkakaayos 


tAng iba't ibang etnolinggwistikong Pilipino ay gumagamit 
ng maraming pangalan at paraan ng pagbaybay ng mga ito 
sa kanilang pagkakakilanlan. Karaniwang nauugnay ang mga 
lokal na pangalan ng pangkat sa heopisikal na lokasyon ng 
kani-kanilang mga panirahan, gaya ng tinatalakay sa bahaging 
“Pagdidibuho sa Pagkakakilanlang Lumad.” Ilan sa mga ito ay 
gamit at lumabas nang may kaunting pagbabago sa mga tala 
noong mga kolonyal na panahon ng Kastila at Amerikano. 
Ginamit din ang karamihan nito ng mga pampamahalaang 
opisyal, gayundin ang mga pangalang “bago,” tulad noong 
panunungkulan ng PANAMIN (Griffin 1988, 11), sa pagtatag 
ng Pilipinas bilang bansang estado. 
Dalawang partikular na paraang 
ng mga pangkat etnolinggwistiko ng Pilipinas, higit sa mga 
pangkat Lumad, ang gamit sa aklat na ito. Sa kabuuan ng 
nilalaman nito, ang ginamit na mga pangalan ng pangkat 
ay batay sa pinakahuling publikasyong iskolar, partikular sa 
antropolohiya, na kasama sa bahagi ng Bibliography. Ngunit 
asama sa unang pagbanggit ng mga pangkat na ito ang 
mas kilala nilang katawagan at/o kung paano sila tukuyin sa 
arangan ng linggwistika. Sa ilang pagkakataon kung saan 
nabanggit at nakalista ang mga kagamitang etnograpikal, 
ang mga pangalang gamit ay batay sa opisyal na tala ng 
Pambansang Koleksyong Etnograpiko at nauugnay na mga 
materyal mula sa arkibo nito. 
Gayun pa man, hindi ito nangangahulugan ng pag-giit ng 
iyak na mga paraan ng pagbaybay ng pangalan ng iba't 
ibang pangkat Lumad, maging ang pagtalaga ng “opisyal” na 
mga pangalan, kundi layon nitong bawasan ang kalituhan 
para sa mambabasa at panatilihing pareho ang pagtukoy sa 
bawat pangkat sa kabuuan nitong aklat. 


ortograpiko sa pagtukoy 


47 


ng mga salita) ng mga wika. Halimbawa, ang Sama- 
Bajaw na wikang gamit sa katimugang Pilipinas at 
Borneo ay may magkaibang syntax, ganoon din 
kung ihahambing ang mga ito sa ibang wika sa 
Pilipinas. Ang Chavacano, isang wikang creole o 
naturalisado na binubuo ng pinaghalong dalawang 
wika, ay natatangi sa Pilipinas; ang talasalitaan 
nito ay nasa wikang Kastila, habang ang syntax 
naman ay mula sa mga wika sa Pilipinas. 

Nabibilang sa tatlong microgroup sa pamilya 
ng mga wika sa Pilipinas ang mga katutubong 
wika sa katimugang bahagi ng bansa, ang Greater 
Central Philippines (GCP), Bilic at Sangiric, at sa 
microgroup ng Sama-Bajaw ng Greater Barito 
(larawan 41). Bagaman may mga wikang natatangi 
sa bawat pangkat ng Lumad at Muslim (larawan 
42), mayroon ding pangkaraniwang katangian 
sa pagitan ng mga ito dahil sa heograpikal 
na pagkakalapit nila sa katimugang Pilipinas. 
Halimbawa, mayroong mga wika ang Lumad, 
Muslim at Kristiyanong Filipino na nabibilang sa 
GCP na may malawak na saklaw heograpikal. 

Karamihan sa mga wikang Lumad ay nasasailalim 
sa microgroup ng GCP, nahahati sa tatlong pangkat 
batay sa heograpika: Central Philippines, Manobo 
at Subanen (Blust 1991). Ang mga wikang Lumad 
sa Central Philippines ay ang Mamanwa, at iba't 
ibang wikang Mansakan—Kamayo, Davawenyo, 
Mansaka, Mandaya, Tagakaulo, Kagan Kalagan 
at Kalagan. Kabilang sa mga wikang Manobo ang 
Dibabawon Manobo, Agusan Manobo, Rajah 
Kabunsuwan Manobo, llianen Manobo, Western 
Bukidnon Manobo, Obo/Ubu Manobo, Ata- 
Manobo, Matigsalug Manobo, Cotabato Manobo, 
Tagabawa, Sarangani Manobo, Bukidnon/Binukid, 
Higaonon, Kinamigin at Kagayanen. Ang Subanen 
ay binubuo ng Tuboy, Guinsalugnen, Lapuyan, 
Sindangan at Siocon. Ang microgroup ng Bilic 
ay kinabibilangan ng T'boli, Teduray, Bagobo/ 
Giangan, at ng mga wikang B'laan ng Koronadal at 
Sarangani. 

Ang mga wikang Moro na nasasailalim sa 
microgroup ng GCP ay ang Maguindanao, Maranao 
at Iranun na napapaloob sa sub-group na Danao. 
Sangil at Sangir ang mga wikang nakapaloob sa 
Sangiric, at ang mga wikang Yakan, Mapun at Sama 
ay nasa microgroup ng Sama-Bajaw. Bagaman ang 
wika ng mga pangkat ng Kolibugan/Kalibugan at 
Kagan Kalagan ay nabibilang sa Subanen at pangkat 
Mansakan ng Central Philippines, inangkop nila 
ang mga kasanayan at paniniwalang Islam. 


Wika at Pagkakakilanlan 


Lahat ng katutubong pangkat etnolinggwistiko 
sa Mindanao ay karaniwang multilingual sa pag- 
angkop nila sa mga wikang Bisaya na Cebuano 
at Hiligaynon, bilang karaniwang wika sa rehiyon 
(McFarland 1980, 90). Maaaring matalunton ito 
sa mga tuntuning linggwistika at heograpika, kung 
saan ang Bisayang wika na Cebuano at Hiligaynon 
ay nakasailalim din sa sub-group na Central 
Philippines, kabilang ang Surigaonon, Tandaganon 
at Butuanon, mga wikang gamit sa silangang 
Mindanao (larawan 41 at 42; Gallman 1997; Zorc 
1977). Isa pang dahilan ay maaaring ang mga 
sinaunang anyo ng wikang Bisaya ay nagsilbing 
wikang pangkalakalan sa pagitan ng mga pangkat 
sa rehiyon noong sinaunang panahon (Paredes 
2013, 27). Minumungkahi rin ni Scott (1994, 
161) na ang mga baybayin at ilang na komunidad 
sa hilaga at silangang Mindanao ay nabibilang 
sa rehiyong kultural ng mga Bisaya. Isang 
halimbawang komunidad ay ang pamahalaang 
P'u-tuan, matatagpuan sa paligid ng Ilog Agusan 
na kilala ngayon bilang Butuan, na nagsilbing isa 
sa mga naglalakihang daungang pangkalakalan 
ng mga misyong pagkilala ng Pilipinas sa mga 
pamahalaang Tsino, kasama ng Ma'i (Mindoro), 
Sulu at Maguindanao noong ika-8 hanggang ika- 
14 na siglo (Junker 2000). 

Noong kolonyal na panahon ng mga Kastila, 
naitangi ng mga misyonerong Recoletos ang isang 
uri ng wikang Bisaya na gamit ng mga katutubo 
sa pakikipag-ugnayan sa mga taga-labas; ginamit 
nila ito sa pagturo ng ebanghelyo sa pulo (Bernad 
1972, 255: Demetrio 1981, 519-520: Paredes 
2013, 27; Schreurs 1994, 44-45). Pinag-aralan 
din ng mga misyonaryong Heswita ang Bisaya 
at iba pang wikang katutubo, gaya ng Teduray, 
nang pinagpatuloy nila ang kanilang misyon sa 
Mindanao noong 1859 (Bernad 1972, 258). Ang 
paghinto ng mga barko mula Maynila sa Iloilo 
bago tumuloy sa Mindanao ay isa ring maaaring 
dahilan ng pagdami ng nakakapagsalita ng 
Hiligaynon o Ilonggo noong huling bahagi ng ika- 
18 siglo (Lipski 2001, 15). Sa ilalim ng panahong 
kolonyal ng mga Amerikano, tinatayang 45% sa 
kabuuang populasyon ng Mindanao ay binubuo 
ng mga Bisaya na karaniwang naninirahan sa mga 
lalawigan ng Agusan, Bukidnon, Lanao del Norte, 
Misamis at Surigao (Wernstedt at Simkins 1965). 

Maliban sa pagbigay ng kaunawaan ng wika sa 
mga tao sa kanilang pagkakakilanlang etniko at 
koneksyon sa mga ninuno at iba pang pagkakamag- 
anakan, mahalaga rin itong paraan sa paghatid ng 
mga pagpapahalaga at kaalamang kultural (Hayase 
2007, 6). Maliwanag na naipakikita ito ng mga 
tradisyong pasalita, dagdag pa sa pagpapakita 


48 


kung paano nagbabago at umaangkop ang 
parehong wika at kultura sa pagdaan ng panahon. 
Halimbawa, pinag-aralan sa parehong tuntuning 
linggwistika at etnograpiya ang sagradong epiko 
na Ulahingan, kilala rin bilang Ulegingen, Ulaging 
o Uweging ng iba't ibang pangkat Manobo at 
Talaandig Bukidnon. Ang salitang ulahingan ay 
mula sa ulahing na nangangahulugang pag-awit 
sa isang partikular na estilo ng panulaan, wika 
at musika (Maquiso 1977, 34), at ang epikong 
ito ay malawakang inaawit sa mga lalawigan ng 
Cotabato, Bukidnon at Davao (Manuel 1963). 
Isinasalaysay ng Ulahingan ang alamat ng bayaning 
si Agyu at kanyang angkan tungo sa kalayaan at 
buhay na walang hanggan sa lugar na tinatawag 
na Nalandangan o Neledangan (Maquiso 1977, 
Saway-Llesis 2005). Pinaniniwalaang ang unang 
Ulahingan ay itinanghal ng anak ni Agyu na si 
Bayvayan o Baybayan, ayon sa atas sa kanya ng 
pinakataas-taasang diyos, bilang paggunita kung 
paano narating nila Agyu ang lugar ng buhay na 
walang hanggan (Cembrano 2005; Maquiso 1977). 

Nabatid sa pag-aaral ng iba't ibang salin ng 
kuwento ni Agyu sa iba't ibang pangkat Manobo 
at Talaandig Bukidnon na ang pagkakaiba ng mga 
ito ay sa linggwistika at paraan ng pagtatanghal 
lamang; bagaman ipinahihiwatig sa iba't ibang 
pamagat, kultural na nagkakatulad ang mga 
ito sa balangkas at tauhan. Sa mga Talaandig 
Bukidnon, ang pagsalaysay ng epikong Ulaging 
ay kinapupunan ng masidhing paglalarawan ng 
mga pangyayaring naganap, lugar at tauhan na 
nangangailangan ng kadalubhasaan sa wika at 
mayamang talasalitaan (Saway-Llesis 2005, 89). 
Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay 
nagkaka-iba sa bawat mang-aawit ng epiko sa 
mga Talaandig Bukidnon at Manobo, bagaman 
parehong mga tauhan at tema ng tradisyon, 
panrelihiyong paniniwala at mga ideyal, sistemang 
panlipunan at poot sa mga mananakop ang 
tinutukoy sa bawat pagkuwento (Cembrano 2005: 
Saway-Llesis 2005). 

Sa literal na pag-aaral ng bawat bersyon ng 
epikong ito, nabatid din ang pagkakaugnay nito sa 
mga naitatalang tunay na lugar at aktibong bahagi 
ng kasalukuyang kultura ng mga Lumad (Paredes 
2006, 5, 36-37). Isa sa mga pag-aaral na ito ang kay 
Elena Maquiso (1977, 55-56) kung saan napag- 
alaman na tinutukoy ng ilang bersyon ang Cagayan 
de Oro sa hilagang Mindanao bilang unang 
panirahan ng mga kauna-unahang Manobo bago 
sila kumalat sa buong Mindanao. Itinataguyod 
nito ang teoryang proto-Manobo ni Richard 
Elkins (1974, 601) na tinatangkang ipaliwanag 
ang iisang pinagmulan at pagkakaugnay ng iba't 


Austronesian 


Malayo-Polynesian 


Philippines 


Greater Barito 


Central 


Philippines Bisayan Cebuan ———————— Cebuano 
Central ——————— Hiligaynon 
South Surigaonon 
Tandaganon 
Butuan-Tausug ^L Butuanon 
Tausug 
Mansakan Northern —————— Kamayo 
Eastern Davawenyo 
Mandaya 
Mansaka 
Western Kagan Kalagan 
Tagakaulo 
Kalagan 
Mamanwa 
Palawanic —— Molbog 
Subanen Tuboy/Northern Subanen 
Guinsalugnen/Eastern Subanen 
Lapuyan/Southern Subanen 
Sindangan/Central Subanen 
Greater Siocon/Western Subanen 
Central 
Philippines Kolibogan/Kalibugan Subanen 
Manobo North Binukid 
Higaonon 
Kinamiging 
Kagayanen 
Central East Dibabawon Manobo 
Agusan Manobo 
Rajah Kabunsuwan Manobo 
West TEZZE llianen Manobo 
Western Bukidnon Manobo 
South “ L Obo Manobo 
SET] Ata Manobo 
Matisalug Manobo 
South Cotabato Manobo 
Sarangani Manobo 
Tagabawa 


— E Maguindanao ———— Maguindanaon 


Maranao-Iranun Maranao 


7 


Iranun 
Bilic T'boli 

Teduray (Tiruray) 

Giangan/Bagobo 


B'laan TI Koronadal B'laan 


Sarangani B'laan 
Sangiric "T 
Sangir 


ST Yakan 
Sulu-Borneo (= Borneo Coast Bajaw —— Mapun 


Inner Sulu Sama Central Sama 
Balangingi Sama 
Southern Sama 


Western Sulu Sama — Pangaturan Sama 


Larawan 41-Ang pagkakaugnay ng iba't ibang mga wika sa Mindanao and kapuluan ng 
Sulu. Pinagbatayan: Blust 1991; Simons at Fennig 2017. 


Mga susunod na pahina: 

Larawan 42-Ang tinatayang panirahan ng iba't ibang mga pangkat etnolinggwistiko— 
parehong Lumad at Moro—sa katimugan at kanlurang Pilipinas, partikular sa Mindanao, 
Kapuluan ng Sulu at Palawan. Mula ang mga ito sa tinipong tala sa kasaysayan, etnohistorika, 
etnograpiya at linggwistika. Wala sa proporsyon ang mapa. Ang base map mula sa 
kagandahang-loob ni Aira 2008 | Wikimedia Commons. 


Larawan 43- Ang kagubatang pygmy ng Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary, 
matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng bundok. 2016. DN Tandang/NMP Botany. 


MAP KEYS 


Areas occupied by the Lumadnon with the Muslim groups, 
1576-1898 (Rodil 1994 - Acosta 1994 * Casifio 1981) 


Approximate location of 
ethnolinguistic group settlement 


Areas traditionally settled entirely by Lumad groups, 
1576-1898 (Rodil 1994 * Acosta 1994 * Paredes 2013 
* Manuel 1973) 


Areas traditionally settled entirely by Muslim groups, 
1576-1898 (Rodil 1994) 


ETHNOLINGUISTIC GROUPS 
(Lewis et al. 2015 + NM 1974 - *Casifio 1976 - *Eder 2010) 


LUMAD GROUPS FILIPINO MUSLIM GROUPS OTHER GROUPS 
BILIC LANGUAGES MANOBO LANGUAGES SAMA BAJAU LANGUAGES CENTRAL PHILIPPINE LANGUAGES 
KORONADAL B'LAAN DIBABAWON MANOBO YAKAN SURIGAONON 
(Eastern South Cotabato; Sarangani Province * (Upper Agusan River area, northern Compostela (Sulu Archipelago; Basilan * eastern Zamboanga (Surigao del Norte; north Agusan del Norte * 
Lutayan, Sultan Kudarat * Davao del Sur) Valley * Boston & Cateel, Davao Oriental + * Zamboanga City) northern Surigao del Sur) 
SARANGANI B'LAAN Asuncion, Davao del Norte) MAPUN TANDAGANON 
(Sarangani Province * Gen. Santos City & northern AGUSAN MANOBO (Cagayan de Sulu Island,” Tawi-tawi * Rizal & (Tandag, Tago, Bayabas & Cagwait, central 
area of South Cotabato * Davao del Sur) (Western Agusan del Sur & Norte * Lianga, Surigao Brooke's Point, Palawan") Surigao del Sur) 
T'BOLI del Sur * inlands of southern Surigao del Norte * CENTRAL SAMA BUTUANON 
(Western & Mt. Busa areas of South Cotabato northem borders of Compostela Valley & Davao @ (Sulu + Tawi-tawi * Basilan * Zamboanga del Sur (Butuan City) 
E Sarangani Province * Kraun area & Bagumbayan, del Norte * borders of Davao Oriental & Bukidnon) & Norte * Davao City * Cagayan de Oro City) 
Sultan Kudarat) ® RAJAH KABUNSUWAN MANOBO BALANGIGI SAMA e reg 8 Dipolog City, Zamboanga del Norte * 
TEDURAY (TIRURAY) (Northern border of Davao Oriental * Rajah (Northeastern Jolo, Sulu * Zamboanga Peninsula + Cagayan de Oro City) 
(Datu Blah T. Sinsuat, North & South Upi, Cabungsuan & Lingig, Surigao del Sur * Basilan) 
Maguindanao * Lebak, Sultan Kudarat) southeastern Agusan del Sur) s SAM e n pn f hw 
GIANGAN/ BAGOBO 080 MANOBO (Tawi-tawi) : KA A pgka uli 
(Davao City, Davao del Sur * eastern slopes of terror ceder d de Apo, between Davao Cotabato; south border area of Timbangan in 
Mt. Apo) Sur & North Cotabato) PANGUTARAN SAMA . Shariff Aguak, Maguindanao) 

MATIGSALUG MANOBO (Pangutaran Island, Sulu * southern Palawan” + 


SUBANON LANGUAGES 


Tusoy/ NORTHERN SUBANEN 
(Zamboanga del Norte * Misamis Occidental) 


GUINSALUGNEN/EASTERN SUBANEN 

(Western slopes of Mt. Malindang, Don Victoriano 
Chiongban, Misamis Occidental * northeastern 
Zamboanga del Sur) 


LAPUYAN /SOUTHERN SUBANEN 
(Municipalities between Sibuguey & Illana Bays) 


SINDANGAN /CENTRAL SUBANEN 

(Central Zamboanga Peninsula * eastern half of 
Zamboanga del Norte * eastern Zamboanga del Sur 
* eastern Zamboanga Sibugay) 

SIOCON/ WESTERN SUBANEN 

(Inlands of NW Zamboanga del Norte * western 
Zamboanga Sibugay) 


MANSAKAN LANGUAGES 

KAMAYO 

(Between Marihatag & Lingig, Surigao del Sur * 
western borders of Agusan del Sur * between Lingig 
& Boston, Davao Oriental) 


KAGAN KALAGAN 
(Near Digos City, Davao del Sur) 


TAGAKAULO 

(Digos City to Bugis, inlands and eastern shores, 
Davao del Sur * Colombio, Sultan Kudarat * 
Tampakan, South Cotabato) 

DAVAWENYO 

(Davao Oriental * Davao del Sur) 


MANSAKA 


(West Baganga, Davao Oriental * central west 
Compostela Valley * Davao Oriental) 


MANDAYA 
(Manay, Caraga, Baganga & Cateel, Davao Oriental 
* Davao del Norte) 


CENTRAL PHIL. LANGUAGE 

MAMANWA 

(Lake Mainit area in Aqusan del Norte & Surigao 
del Norte, northeastern Mindanao) 


(South central Bukidnon * northeastern North 
Cotabato * northwestern Davao del Sur) 


ATA MANOBO 

(Northwestern Davao del Norte & Sur * 
southeastern Bukidnon * northwestern 
Compostela Valley) 

COTABATO MANOBO 

(Kalamansig, Palimbang & Ninoy Aquino, Sultan 
Kudarat * T'boli, South Cotabato) 

TAGABAWA 

(Slopes of Mt. Apo, between Davao City, Davao 
del Sur & North Cotabato) 

SARANGANI MANOBO 

(Jose Abad Santos, Davao Occidental + Governor 
Genoroso, Davao Oriental * Glan, Sarangani 
Province) 


ILIANEN MANOBO 

(North central watershed of Mindanao River, 

North Cotabato * Kandingilan, Kibawe & Darnulong, 
Bukidnon * northern areas of Kambutalan & Datu 
Montawal, Maguindanao) 

WESTERN BUKIDNON MANOBO 

(Dangcagan, Don Carlos, Kitaotao & Maramag, 
Bukidnon * Banisilan, North Cotabato) 


BINUKID 

(North central Mindanao; north central Bukidnon 
* northeastern Lanao del Norte * Cagayan de 
Oro City to southwest of Gingoog Bay, 

Misamis Oriental) 


HIGAONON 

(Butuan River basin, north central Mindanao 

* south of Butuan City * Agusan del Norte * 
northwestern Aqusan del Sur * Misamis Occidental) 
KINAMIGIN 

(Camiguin Island) 


KAGAYANEN 
(Balabak, Palawan) 


Cagayan de Sulu Island,” Tawi-tawi) 


DANAO LANGUAGES 

MAGUINDANAON 

(Maquindanao * south central Cotabato * central 
Sultan Kudarat * northern South Cotabato) 
MARANAO 

(Lanao del Sur * southern half of Lanao del Norte 
* northwestern Maguindanao * west central 
Bukidnon * northwestern Cotabato) 


IRANUN 

(Maguindanao * Sultan Kudarat * Alamada, 
Banasilan, Carmen, Libungan & Pigcawayan in 
North Cotabato * southeastern Lanao del Sur * 
Kalilangan, Bukidnon) 


& SANGIRIC LANGUAGES 
SANGIL 
(Davao del Sur to Balut Island) 
SANGIR 
(Saranggani Island, Davao Occidental) 


[K] SUBANON LANGUAGE 

KOLIBOGAN / KALIBUGAN SUBANEN 
(Inlands of Kabasalan to Ipil municipalities, 
Zamboanga Sibugay * Liloy & Siocon to Sibuco, 
Zamboanga del Norte * Zamboanga City) 


MANSAKAN LANGUAGE 


KALAGAN 

(Southwestern Davao City; Davao del Norte * 
Compostela Valley * Davao Oriental highlands * 
Davao Gulf area in Davao del Sur & Oriental * 
North Cotabato) 


CENTRAL PHIL. LANGUAGE 


TAUSUG 
(Sulu Archipelago * southern Palawan* - Basilan 
* Zamboanga City) 


PALAWANIC LANGUAGE 


MoLBOG 
(Balabak, Palawan") 


CREOLE LANGUAGE 
e CHAVACANO / CHABACANO 


(Zamboanga Peninsula * Basilan * Cotabato City, 
Maguindanao) 


NATIONAL. MUSEUM OF THE PHILIPPINES 


PAMBANSANG MUSEO NG PILIPINAS 


BOHOL SEA 


PALAWAN 


SIBUGAY 


SULU SEA 


, ZAMBOANGA 
City 


ibang wikang Manobo. Nagtala rin si Margarita 
Cembrano (2005, 110) ng mga lugar na nauugnay 
sa mga elemento ng epikong Ulaging na tinuturing 
na sagrado ng mga Manobo, gaya ng labi ng poste 
ng turugan (tahanan) ni Agyu na pinaniniwalaang 
nasa loob ng Camp Evangelista sa Patag, Lunsod 
ng Cagayan de Oro; ang kalipunan ng bato sa 
Dagae, katapat ng Pantaron Mountain Range sa 
Kabanglasan, Bukidnon na pinaniniwalaang labi 
ng kanyang bukirin; ang kalipunan ng bato na 
kilala bilang Bagul Tagulayan sa bahagi ng mga 
kabundukan ng Pantaron at Galong-galong sa dako 
ng Agusan del Sur, nagtataglay ng kamao ng pangit 
na higanteng si Amakay; at sa pasalungat na sanga 
ng llog ng Adgawan sa mga burol ng Pantaron, 
kung saan pinaniniwalaang naiwan ang kalasag ng 


Heograpikal at Likas na Kapaligiran 


mandirigmang si Anilaw na Lisngadan. 

Mayroon ding iba pang mga tradisyong pasalita 
na natutulad sa balangkas at tema ng Ulahingan 
ang iba pang pangkat Lumad. Isang halimbawa 
ay ang epikong Tuwaang o Tulalangan ng mga 
Bagobo at Kulaman Manobo na ikinukuwento 
ang bayaning mandirigma na si Tuwaang at ang 
mga tagasunod niya sa Kuaman at Tinanan, at 
ang kalaunan nilang pag-akyat sa Katuusan, ang 
lugar ng buhay na walang hanggan (Manuel 1973; 
Maquiso 1977). Mayroon ding epikong Gugud 
ang mga Bukidnon na nagsasalaysay sa paglikha 
ng mundo, ang kanilang mga pakikibaka upang 
mabuhay, at ang kinalaunang pag-akyat sa paraiso 
(Unabia 1985). 


HEOGRAPIKAL AT LIKAS NA KAPALIGIRAN NG MGA LUMAD 


A” Mindanao ay pangalawang pinakamalaking 
pulo ng Pilipinas. Kabilang ang kapuluan 
ng Sulu, ito ay may kabuuang sukat na 102,000 
kilometro kuwadrado, kung saan 61,000 kilometro 
kuwadrado nito ay kagubatan na bumubuo sa 52% 
ng kabuuang sukat ng mga pambansang liwasan 
(Mindanao Database 2015). Napapaloob dito ang 
Bundok Apo sa Davao del Sur at Hilagang Cotabato, 
Bundok Kitanglad sa Bukidnon, Bundok Malindang 
sa Misamis Occidental, at ang Bundok Hamiguitan 
(larawan 43) sa Davao Oriental na isang UNESCO 
World Heritage Site. Narito rin sa Mindanao 
ang mga lugar na idineklarang pambansang 
pangalagaan dahil sa kahalagahan ng mga ito sa 
ekolohiya, tulad ng mga latian ng Agusan sa Agusan 
del Sur at Liguasan sa Maguindanao (larawan 
40). Ang Lawa ng Sebu sa Timog Cotabato, Lawa 
ng Mainit sa Agusan at Surigao del Norte, Lawa 
ng Lanao sa Lanao del Sur, Lawa ng Buluan sa 
Maguindanao, Ilog Agusan sa hilagang-silangan 
ng Mindanao, Ilog Pulangi sa kanluran, at ang iba 
pang mga likas na lawa, ilog at anyong tubig ay 
mahalagang pinagkukunan ng pagkain at tubig, 
naging mahalaga rin sa pangangalakal, maging sa 
paglalakbay at pag-aabot sa karatig na mga lugar. 

Ang mga ito rin ay tirahan ng iba't ibang uri ng 
hayop at halaman na tinuturing na nanganganib, 
katutubo, hindi karaniwan, at may pang- 
ekonomiyang kahalagahan (Aribal at Buot 2009, 
Pendleton 1942). Kabilang sa mga ito ang Philippine 
eagle (Pithecophaga jefferyi), Philippine cockatoo 
(Cacatua haematuropygia), kalapating Mindanao 
bleeding-heart (Gallicolumba crinigera), Philippine 


53 


warty pig (Sus philippensis, LM'-311), Philippine 
crocodile (Crocodylus porosus), Rafflesia 
schadenbergiana, ang pinakamalaking bulaklak 
sa mundo, iba't ibang uri ng mga insekto at mas 
maliliit na anyo ng hayop; higit na 30 uri ng uway 
(Calamus spp.), ang Eucalyptus deglupta na kilala 
bilang Mindanao rainbow gum, at iba pa (Aribal 
at Buot 2009; DENR AO Big. 2004-15; Pendleton 
1942). 

Para sa Lumadnon, ang mga lugar na ito ay bahagi 
ng minanang tinubuang lupa na sumasaklaw 
sa kanilang mga panirahan, at konkretong 
kumakatawan sa kanilang pasalitang kasaysayan 
at koneksyon sa ispiritwal na saklaw (Hayase 
2007, 177-178). Sa gayon, ang mga anyong ito ng 
likas na kapaligiran ay bumubuo hindi lamang sa 
malaking bahagi ng ekonomiyang pangkabuhayan 
at kalakalan ng mga Lumad, kundi maging ng 
kanilang mga paniniwalang kultural, tradisyunal 
na pananampalataya, at sining mula pa noong 
unang panahon. Pinananatili ng karamihan sa mga 
pangkat ng Lumad ang kolektibong pag-aari ng 
lupa sa pamamagitan ng pasalitang kinaugaliang 
batas na nagsasaad ng karapatang malayang 
paggamit ng mga ito bilang tagapangalaga sa 
ngalan ng mga espiritu at ninuno (Gaspar 2000, 
104). Ang sistemang ito ng pag-aari ay pinatitibay 
pa ng mga kasaysayang pasalita na nagsasalaysay 
ng pagiging sagrado ng partikular na mga lugar 
na napapaloob sa kanilang mga minanang 
tinubuang lupa. Kabilang dito ang Pantaron 
Range kung saan naroroon ang sagradong lugar 


t Tumutukoy sa Material Culture (MC) Index sa aklat na ito, 
mula pahina 88. 


Susunod na pahina: 

Larawan 44-Talon ng Hikong Bente sa Lake Sebu, South Cotabato. Maliban sa pagturing 
bilang pook turismo, ang Hikong Bente ay pinagkukunan ng T'boli ng talukap ng mga bivalve 
sa tubig-tabang na ginagamit nila bilang bio-mordant, ang tagapagpamalagi o tagapagpanatili 
at tagapagpasidhi ng pulang pangkulay sa hibla ng abaka na gagawing t'nalak. 2014. Larawan 
mula sa kagandahang-loob ni Paul Quiambao. 


na pinangangasuhan ng mga Manobo; Bundok 
Sinaka, tirahan ni Manama, ang pinakatataas 
na diyos ng mga Manobo; Bundok Cantuan, ang 
sagradong tirahan ng mga ninuno ng mga Siocon 
Subanen; Bundok Feris, ang sagradong bundok 
ng mga Teduray; Bundok Matutum, ang Puting 
Bundok ng mga B'laan at tirahan ng diyos ng mga 
Subanen na si Apo Gumalang; Bundok Apo (o Apo 
Sandawa), tirahan ni Mandarangan, ang diyos ng 
digmaan ng mga Bagobo at Manobo; at iba pang 
lugar (Gaspar 2011; Guéguen 2010; Masinaring 
2014). 

Sa kasalukuyan, mahalaga ang papel ng 
Mindanao sa ekonomiya ng Pilipinas, nagtutustos 
ng mga produktong mula sa mga kagubatang 
komersyal na pinalawak at plantasyong agri- 
business, kompanyang pangisdaan, at malawakang 
pagmimina (Tadem 2012). Sa humigit kumulang 
na isang siglo, nagdulot ng malaking pagkalansag 
at di maibabalik na pagbabago sa pamumuhay ng 
mga katutubo ang mga polisiya ng pagpapaunlad 
at pagtatag ng mga pangnegosyong kompanya 
sa Mindanao. Kabilang dito ang pagbabago ng 
demograpiko at ang pag-agaw sa mga tahanang 
minana kung saan sumulong ang buhay kultural 
at espiritwal ng mga Lumadnon sa loob ng 
mahabang panahon. llan sa mga halimbawa ng 
naitalang naagaw na minanang tinubuang lupa 
ay sa mga komunidad sa Siana, Surigao del Norte 
ng mga Mamanwa, at sa dalisdis ng Bundok Apo 
ng mga Bagobo at Manobo gawa ng pagtatag ng 
Siana Gold Mining Project at Mt. Apo Geothermal 
Power Plant (Alejo 2000; Lucero 1988). Ang iba ay 
sa mga komunidad ng Teduray sa Figel, Upi Valley, 
Cotabato (Schlegel 1976, 1999), mga Manobo ng 
Arakan Valley sa Cotabato (Gaspar 2011), at mga 
Bukidnon, Talaandig, Higaunon at Matigsalug sa 
Bukidnon (Edgerton at Edgerton 1982), matapos 
ang pagpasok ng mga nanahang mga nandayuhan 
mula sa mga libis tungo sa kanilang mga lupang 
panirahan (Gaspar 2000). 

Ang mga Lumadnon, kasama ng mga taga- 
Kordilyera ng hilagang Luzon, ay unang kumatawan 
sa mga katutubong pangkat ng Pilipinas sa United 
Nations Working Group on Indigenous Peoples 
(UNWGIP) mula 1987, at sa Unrepresented 
Nations and Peoples Organization ng Asia 


Pagdidibuho sa Pagkakakilanlang Lumad 


Pacific Nations na binuo noong 1991, kung saan 
naiangat ang kanilang kalagayan sa pandaigdigang 
entablado (Duhaylungsod at Hyndman 1993). Dito 
sa bansa, mayroong pagtutulungan sa pagitan ng 
mga pangkat Lumad at sektor ng pagpapaunlad 
at lingkod-bayan na nagpapakita na may 
karaniwang saligan sa pagitan ng pag-angkin ng 
minanang lupang tinubuan at sa pangangalagang 
pangkapaligiran na nakahimpil sa komunidad. Ito 
ay humihimok sa pagpapatuloy ng mga gawaing 
tungo sa pagbawas at pagtugon sa epekto ng 
kaunlarang sosyo-ekonomiko sa kapaligiran. 
Kabilang sa mga naitalang kaso ay ang proyektong 
heotermal ng Philippine National Oil Company- 
Energy Development Corporation (PNOC-EDC) sa 
loob ng Mt. Apo National Park (Alejo 2000, 251). 
Itinatakda ng proyektong ito ang posibilidad ng 
gawaing pangkaunlaran na may pananagutan 
sa lipunan at kalikasan na kapaki-pakinabang 
sa tinutuluyang komunidad, sa pamamagitan 
ng pagtatag ng multi-sectoral at non-profit na 
Mt. Apo Foundation, Inc. na binubuo ng mga 
pambansa at lokal na pampamahalaang ahensya, 
organisasyong non-government, at ng Cotabato 
Tribal Consultative Council (Ote at de Jesus 1995). 

Isang kamakailang kinahinatnan na 
nagpapahayag ng katangi-tanging ugnayan ng 
mga Lumad sa kalikasan ay ang pagtala ng Mt. 
Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary noong 
2014 bilang isang UNESCO World Heritage 
Site. Tinatangi ng UNESCO ang pakikipagtipan 
at paglahok sa pamamahala ng mga lokal at 
katutubong komunidad na nakatira sa paligid ng 
Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary bilang 
higit na pagpapatibay sa proteksyon nito. Dagdag 
dito, kinilala rin ang kanilang uri ng pamumuhay 
at paniniwalang ispiritwal na nababatay sa 
paggalang sa kapaligiran at sanlaksang buhay 
dito na sa paglipas ng panahon ay naihulma nila 
upang masiguro ang pangmatagalang paggamit ng 
kanilang pagkukunang yaman (UNESCO 2014). 

llan pa sa mga halimbawa ng aktibong 
nilalahukan ng mga lokal at katutubong komunidad 
ang pagtutulungan sa pangangalaga ng Mt. 
Kitanglad Range National Park sa Bukidnon at Mt. 
Malindang Natural Park sa Misamis Occidental 
(Cairns 1997; Gomez 2006; Roxas 2006). 


PAGDIDIBUHO SA PAGKAKAKILANLANG LUMAD 


ng mga pangkat Lumad ay karaniwang 
may  pagkakamag-anakang  ugnayan sa 
parehong dugo at pag-aasawa. Nakatala sa 


mga etnohistorikong salaysay ang pag-aasawa 
sa pagitan ng mga pamilyang magkakatulad 
ang panlipunang antas, gaya sa mga Bagobo ng 


Pagdidibuho sa Pagkakakilanlang Lumad 


kanlurang bahagi ng Golpo ng Davao sa mga 
Manobo ng gitnang Mindanao (Cole 1913; 
Manuel 2000). Dahil dito, halos hindi posibleng 
makilala ang bawat isang pangkat Lumad sa 
konteksto ng purong henetikang pagmamana, 
at sa anumang pagkakataon, natutunan at 
minabuti nila ang sariling pagpapakilanlan ng 
kani-kanilang mga pangkat batay sa kung kanino 
sila nakikipag-ugnayan (Eder 2010; Rosaldo 2003), 
isang kasanayang karaniwan sa mga pangkat 
etnolinggwistiko ng Pilipinas (Eder 2010). Ang 
mga koneksyong ito ay naisasalaysay sa mga 
epikong Uweging ng Agusan Manobo at Gugud 
ng Bukidnon (Cembrano 2005; Unabia 1985). 
Kasama sa pasalitang tradisyon ng mga Lumad 
ang iba't ibang pagbabago at magkakatulad na 
karanasan ng kani-kanilang lipunan gawa ng mga 
kolonyal na panghihimasok at pagdagsa ng mga 
mandarayuhan mula sa mga kalapit na lalawigan 
at ibang bahagi ng Pilipinas (Paredes 2013, 31). 


MGA PANIRAHANG LUMAD 

Malawak ang panahanang lugar ng mga Lumad, 
sumasaklaw sa mga hangganang heograpikal at 
pulitikal. Salungat sa mga unang etnograpiya kung 
saan sila ay kadalasang naisasalarawan bilang taga- 
bundok (Paredes 2013, 31), naninirahan din sila sa 
mga kapatagan at tabing dagat. Ayon sa Ulaging, 
isang epiko ng mga Agusan Manobo at Talaandig 
Bukidnon (Cembrano 2005; Saway-Llesis 2005), 
nakatira sa tabing-dagat ang mga pangkat Lumad 
noong una, kinalaunan lumipat ang karamihan 
sa ilaya dahil sa ilang dahilan, kabilang ang mga 
kalamidad at panghihimasok ng ibang populasyon 
(Gloria 1987, 58; Hayase 2007, 3, 146; Paredes 
2013, 31; Schreurs 1981, 262). 

Ang nangingibabaw na relasyong kabundukan- 
kapatagan, bagaman napakapayak, ay isang 
mahalagang elemento sa pagsusuri ng mga 
karanasan ng Lumadnon at pagkakakilala ng mga 
taga-labas sa kanila, tungo sa pagpisan kung 
paano nila kinikilala ang kanilang mga sarili sa 
kasalukuyan. 

Kinikilala ng bawat isang pangkat Lumad ang 
kanilang sarili sa heograpikal at pisikal na lokasyon 
ng kani-kanilang (panirahan (Acosta 1994, 
Masinaring 2014). Halimbawa, Managusan ang 
dating tawag sa mga Mansaka na nasa Agusan, at 
Mangaragan sa mganakatira sa Karagan (ngayon ay 


Susunod na pahina: 


Caraga sa Davao Oriental). Sa mga Mandaya, taga 
daya ang mga komunidad mula sa kabundukan, 
samantalang ang mga nasa kapatagan at baybayin 
ay tinatawag na taga lawud. Ang mga B'laan na 
naninirahan sa kabundukan ay tinatawag na To 
Lagad, ang mga nasa kapatagan ay To Gutna o To 
Datal, at ang mga baybaying B'laan ay To Baba 
(Arcenas 1993, 4). Sa mga Teduray ng kagubatan 
ng Figel, ang mga tulad nilang naninirahan sa 
bundok ay tinatawag nilang etew rotor, etew 
dogot ang mga nasa tabing-dagat, at ang iba 
namang pangkat Teduray na nakatira sa Tran at 
Awang ay tinatawag nilang etew teran (mga tao 
mula sa Tran) at etew awang (mga tao mula sa 
Awang) (Schlegel 1970, 8). 

Sa isang banda, ang mga sangguniang 
kabundukan-kapatagan-baybayin sa kanilang 
panirahan ay nagbunga ng pagkakaiba-iba 
sa wika at kaugalian sa loob ng populasyon, 
partikular mula sa kanilang pakikipag-ugnayan 
sa mga kalapit at bumibisitang komunidad. 
Halimbawa, ang mga Teduray sa tabing-ilog ay 
mas nakakaharap ang mga pangkat Kristiyano at 
Muslim kung ihahambing sa mga Teduray na nasa 
kabundukan (Wood 1957). Ang mga Teduray sa 
Awang na kilala rin bilang mga tao ng Upi (etew 
ufi) ay mas may pinaiiral na panlipunang pag- 
uuri at kaugaliang mula sa mga Muslim, gawa ng 
kanilang palagiang pakikipag-ugnayan at pagtatag 
ng alyansang militar sa mga Maguindanao mula 
pa noong sinaunang panahon (Schlegel 1970, 
3; 1999, 2). Tatlong lingwistikong pangkat din 
ng Bagobo ang malinaw na nagkakahiwalay sa 
lokasyon ng kanilang panirahan, ang Tagabawa, 
Klata (tinatawag din na Ottow, Jangan o Guianga), 
at Obo (tinatawag din na Manuvu o Minobo) 
(Hayase 2007, 160). 

Ang mga pangalang gamit sa mga tala ng 
kolonyalistang Kastila ay halos tulad sa mga 
lokal na pangalan, bagaman kapag tinukoy ang 
tiyak na pangkat, ang mga naisamapang lugar 
na pinakamalapit ang ginagamit na pantukoy sa 
pangkat, halimbawa, ang mga Kagayanon ng Ilog 
Cagayan, Karaga ng Caraga, at iba pa (Paredes 
2013, 21). Maaaring muling nabago ang pangalan 
ng mga pangkat noong panahon ng Amerikano, at 
sa panahon ding ito naisalugar at naipatupad ang 
mga isinabatas na pagbabagong administratibo sa 
Mindanao ng estado. 


Larawan 45- “Bahay ni Datu Tongkaling,” tagapamuno ng panirahang Bagobo sa Cibolan, matatagpuan sa silangang mga 
burol ng Bundok Apo na ngayon ay kabilang sa sakop ng hilagang Davao del Sur. Mula kay Cole (1913, Plates | [frontispiece] at 
XV). Mula sa kagandahang-loob ng Field Museum (Image No. CSA 34860). 

Larawan 46-Ang gono bong o longhouse ng mga T'boli, Lake Sebu, Timog Cotabato. Hunyo 2016. JT Marquinez/NMP 


Ethnology. 


PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL—LOKAL 
NA PAGPAPALAYOK 

Ang mga naitalang paggalaw ng mga prestihiyosong 
kagamitang pangkalakal, gaya ng mahahalagang 
ceramic mula sa Tsina, palamuting personal, hayo at 
armas sa pagitan ng mga pangkat ay nagmumungkahi 
ng matatag at matagal nang ugnayang panlipunan 
sa pagitan ng mga Lumad at Moro sa Mindanao 
(Cembrano 1998; Fox 1957; Junker 2000). Sa kabilang 
dako, ang pagkonsumo at pamamahagi ng mga 
hagamitang pambahay gaya ng mga lutuang 
palayok, at mga lokal na produktong naghahayag ng 
panlipunang estado tulad ng mga palayok na may 
detalyadong palamuti para sa ritwal at paglilibing, 
ay napagyaman naman sa mga ugnayang di-pormal 
o lokalisado sa pagitan ng mga pangkat Lumad at 
iba pang kasangga sa kalakalan. 

Ipinagpapalit ng mga Bagobo ang gawa nilang 
kutsilyo at kagamitang tanso na may mataas na kalidad 
sa mga lutuang palayok, asin at iba pang kagamitang 
pambahay ng mga pangkat sa baybayin at kapatagan 
(Cole 1913). Ipinagpapalit naman ng mga Teduray 
ang mga produktong mula kagubatan para sa mga 
kagamitang pambahay at mararangyang kagamitan 
mula sa kalakalang pandagat na pinamamahalaan 
ng mga taga-kapatagan ng Maguindanao (Junker 
1993). Napagtatanto naman na naitatag noon pang 
800 Common Era (CE) ng mga Sama ang teknolohiya 
nila ng pagpapalayok, at kasama ng iba pang mga 
kagamitan, ipinagpapalitan sa mga Tausug, Yakan, 
Chavacano at sa lokal ng Agusan (Cembrano 1998). 


Iminumungkahi ng mga ulat pangkasaysayan 
(Kiefer 1972: Mednick 1977: Spoehr 1973; Warren 1985) 
na ang paggawa ng mga palayok at distribusyon 
ng iba pang mga lokal na kalakal, gaya ng kayo, 
gawaing kahoy at basket, ay nagpapahiwatig ng 
teknikal na pag-unlad, espesyalisasyon sa paggawa, 
panlipunang pag-uuri, at ugnayang lokal at sa 
mga dayuhan (Junker 2000, 283-284). Dagdag ng 
arkeologong si Laura Junker, ang espesyalisasyong 
batay sa ekolohiya sa paggawa ng mga kagamitang 
pangkalakal ay napagyaman sa pagpapalitan sa 
pagitan ng mga nasa ilaya at baybayin. Pinapalagay 
ni Karl Hutterer (1977) mula sa pag-aaral sa mga 


L ap à; a 
a 4 ate " 
h zatia 
7" - 
ni m 


palayok ng Kalanay sa Masbate (Solheim et al. 1964) 
na ang mga lokal na ceramic na ito ay naililipat- 
lipat sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga 
prestihiyosong kalakal sa pagitan ng mga pulo. 
Matatagpuan nang malawakan sa Pilipinas ang mga 
magkakatulad na uring ito ng tapayan at mangkok. 
Naitala ring arkeolohikal na ebidensiya ng lokal 
na produksyon ng palayok ang natuklasang lugar- 
sigaan at tambakan ng basura sa kasalukuyang 
panirahan ng Lumadnon sa Ambangan, Butuan. 
Nahahawig ito sa gawaang gumagamit ng pamalo 
at palihan mula sa tradisyon ng pagpapalayok ng 
Sama (Cembrano 1998). Kabilang sa mga ginagawa 
at ginagamit na palayok ng Sama mula rito ay ang 
mga sisidlan na pangkaraniwang ginagamit at 
pangseremonya (banga, gusi, malalaki't malalalim 
na mangkok, sisidlang may daluyan, at bandehado), 
kagamitang pang-kusina (kalan at kawaling may 
dalawang hawakan) at sa iba't ibang gawain 
(pabigat sa lambat at ikiran ng sinulid na may 
disenyong curvilinear) (Cembrano 1998, 27-28). 
Tanging kababaihan ang gumagawa ng mga palayok 
na gamit sa gawaing-bahay (Christie 1909). 

Ang magkasaping pagpapahalaga sa mga palayok 
ay higit pa sa kapakinabangan nito sa kontekstong 
kabahayan at ekonomiya ng lipunang Lumadnon. 
Sa mga Teduray ng Figel sa Upi Valley, ang kurey 
(palayok) ay katumbas sa isang sambahayan na 
malayang nakapagpapasiya sa lipunan, binubuo ng 
isang pamilyang payak na kumakain mula sa iisang 
palayok (Schlegel 1970, 13). Sa tradisyong pag- 
aasawa ng mga Teduray na polygynous, katumbas sa 
dami ng kanyang asawa ang dami ng palayok kung 
saan kasapi ang ama. Ang mga anak ay inaasahang 
kumain mula sa bagong palayok kapag nag-asawa, 
bilang simula ng kanilang pagtatag ng sariling 
sambahayan na hiwalay sa kanilang magulang. 
Sa tradisyunal na paglilibing ng mga Manobo, 
isang palayok (ko-don) na may butas sa ilalim at 
may lamang lutong kanin, nakasabit sa bubungan 
ng libingan, ang huling paggunita sa yumao sa 
paglakbay nito sa kabilang buhay (Garvan 1931, 135). 


» P 
ee 
he - SMS sp x 
{> ARA 
TENA 


Larawan 47-Ilan sa mga uri ng kasangkapang palayok. Kaliwa hanggang kanan: cuyun (LM-183) ng Mandaya mula sa Davao 
Oriental; palayok (LM-189) ng Subanen; at kadon (LM-187) ng mga Obo. Koleksiyon ng Pambansang Museo ng Pilipinas. 


58 


PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
PAGGAWA NG MGA BASKET 


Karaniwan ang mga basket sa maraming sambahayang 
Lumad. Gawa sa iba't ibang hugis at laki, marami itong 
pinanggagamitan, pangangalap ng pagkain, mga 
produktong mula sa kagubatan at produktong inani, 
pagdala ng karne ng mga nahuling hayop, at pag- 
iingat ng mga kagamitang personal at pambahay. 
Maaari ring gamitin ang mga ito bilang lalagyan ng 
mga alay tuwing may seremonyang panritwal. Ang mga 
lokal na panananim gaya ng kawayan (Bambuseae 
spp.), nito (Lygodium circinnatum), yantok (Calameae 
spp.), buri (Corypha elata), tikog (Fimbristylis utilis), 
at pandan (Pandanus spp.) ang pangunahin nitong 
mga materyales. Karaniwang nakapatong ito sa 
kanilang ulo, balikat o likod, habang ang iba naman 
ay nakakarga sa mga karitong hila, o mismong sa mga 
kabayo at kalabaw (Parker 1913). 

Sinasalamin ang talino at kahusayan sa paglikha 
ng mga tagapaggawa ng basket sa iba't ibang 
prosesong napapaloob sa paggawa nito. Karaniwang 
bahagi ng kanilang panlipunan, kultural at ekolohikal 
na kapaligiran ang mga katangiang ito. Ang iba't 
ibang talang etnohistoriko ay nagpapahiwatig na 
ang mga kalalakihan at kababaihan sa lipunang 
Bagobo, Manobo, Teduray at Subanen ay parehong 
dalubhasa sa paggawa ng basket (Benedict 1916: Cole 
1913; Finley 1913; Garvan 1927, 1931; Wood 1957). Sa 
mga Manobo, gawain ng kalalakihan ang pagtirintas 
sa mga kagamitang pangisda, patibong at sa 
pangangaso (Garvan 1931). Ang mga B'laan, Manobo 
at T'boli ay kilala sa kanilang mga basket na itim at 
may natural na kulay, gawa sa malalambot na pilas, 
ginagamit sa pagdala ng mga personal na kagamitan 
0 sa pangangalap ng pagkain ang mas malalaki (Lane 
1986). Kilala naman ang mga Bukidnon sa apat na 
uri ng lala—ang checker at wickerwork, at pahilig at 
magkasalungat na weft—habang ang mga Higaunon 
ng Bukidnon ay may tradisyunal na kasanayan sa 
lahat ng uri ng paglala, higit sa wickerwork, pag-ikid 
at hexagonal (Lane 1986; Cole 1956). Ang mga basket 
ng Obo ay kilala naman sa takip nilang mala-dome at 
may apat na tulis. Sa mga T'boli iniuugnay ang maliliit 
na mala-kahong basket na may takip, pinagtataguan 
nila ng damit at iba pang personal na kagamitan 
(Lane 1986). 

Ayon kay Datu Rudy Ugking, sa kanilang paunang 
bisita sa eksibisyong Lumad Mindanao noong 
Nobyembre 2015, ang mga imbakang basket nila ay 
karaniwang pinapahiran ng sapal ng tabon-tabon 
(Atuna racemosa; LM-242) na hinaluan ng apog upang 
hindi ito pasukin ng tubig, nagpapatunay sa mga 
talang etnohistoriko noong unang bahagi ng ika-20 
siglo, gaya ng kina Cole (1913) at Garvan (1931). Ang 
ilan sa mga ito ay tinatawag na binuta, tumutukoy sa 
proseso ng pagtakip ng mga butas, upang mabulag 


59 


Larawan 48-Isang uri ng basket na likha ng mga Subanen 
(LM-172) mula Zamboanga. Koleksiyon ng Pambansang 
Museo ng Pilipinas. 


(buta) ng pandikit (Casino 1981, 158). 

Napansing naiiba ang estetiko ng mga basket ng 
Manobo, Teduray, Bukidnon, Bagobo at T'boli kung 
ihahambing sa ibang pangkat Lumad (Lane 1986, 187- 
196: Parker 1913, 81). Halimbawa, ang mga lalagyan ng 
apog at iba pang basket ng mga Manobo ay napunang 
may mga maligasgas na bakas at ukit (Garvan 1931). 
Ang mga basket naman ng Bukidnon ay nilala gamit 
ang mga pilas ng kawayan na kinulayan gamit 
ang katas ng bulaklak ng saging at pinausukan sa 
nasusunog na dagta, ang iba naman ay nilala nang 
magkahalili ang makinis na panloob at malamlam 
na panlabas (Cole 1956, 57). Pinapalamutian ng mga 
Bagobo ng manik, batingaw at palawit na buhok ng 
kabayo ang kanilang mga basket, maging ang mga 
kaluban na binalutan ng yantok. Nilalala naman ng 
mga T'boli ang mga personal nilang basket gamit 
ang mga pilas ng kawayan na kinakalupkupan nila ng 
biniyak na nito bilang pampatibay at sadyang estetiko 
(Lane 1986). 

Naapektuhan ng komersyalismo ang gawaang 
basket ng Pilipinas, higit noong pagpasok ng 
ika-20 siglo. Noong huling bahagi ng 1960, gamit 
ang ugnayang likha ng Simbahang Episcopalian, 
ipinagpalit ang mga basket ng Bontoc sa mga basket 
ng Mindanao para sa merkadong turista (Lane 1986). 
Nagdulot ito ng ilang pagbabago sa mga basket 
ng Teduray, partikular sa kanilang pagtatangi sa 
akmang mga takip na may tirintas ng biniyak na nito 
upang magsilbing pasak at panggilid, at saligang 
gawa sa kawayan (Lane 1986). Sa Lumadnon, ang 
mga Teduray ang mga pangunahing kalahok sa 
pagpapasulong ng produksyon at pagpapa-unlad 
ng kontemporaryong mga basket para sa merkado 
(Lane 1986, 187). Ang komunidad ng Obo sa Timog 
Cotabato ay ang pangunahing pinagkukunan ng mga 
basket at, kasama ng mga Teduray (Nocheseda 2016), 
banig na gawa sa kawayan. Minsan ay may kalupkop 
na biniyak na nito ang mga ito, karaniwang gamit sa 
bahay o ipinagbibili ng mga maliliit na negosyong 
pagmamay-ari ng parehong T'boli at dayong Bisaya 
sa Lake Sebu. 


Pagdidibuho sa Pagkakakilanlang Lumad 


PAMUNUAN SA LIPUNANG LUMAD 

Ang mga barangay at komunidad ng mga Lumad ay 
pinamumunuan ng datu, isang lalaking indibidwal 
na mayroong likas na kakayanan sa pamumuno, 
lalo na sa pag-aayos ng mga alitan, pagkakatawan 
sa ngalan ng kanilang komunidad, pagtitiyak 
sa mainam na pagtatag ng mga kasunduang 
pangkapayapaan at pangkalakalan, pakikipag- 
alyansa at maging sa pamumuno sa mga gawaing 
pangkabuhayan na kinakailangan ng ritwal, 
partikular ang pangangaso at pagbubukid. Sa 
ilang lipunang Lumad, halimbawa sa mga T'boli, 
ang namumuno ay isang babaeng indibidwal na 
tinatawag nilang boi, karaniwang inaasahang 
nagtataglay sila ng mga katangian ng lalaking 
datu (Duhaylungsod at Hyndman 1993, 70; Mora 
2005, 36). Ang boi sa mga komunidad ng T'boli 
ay malimit na tumutukoy sa asawa, o babaeng 
anak o kamag-anak ng datu na napili niya bilang 
kapilas, itinuturing na kapantay at katugma niya 
sa kanyang tungkulin (Duhaylungsod at Hyndman 
1993). Kinakailangang nag-aangkin siya ng mga 
pinagpapahalagahang kakayanan at katangiang 
T'boli gaya ng kagandahan, katalinuhan, yaman, 
malumanay na disposisyon, kakayahang mag-atas 
ng paggalang mula sa ibang tao, at dalubhasa sa 
paghabi, paghugis ng tanso, pagburda, paggawa 
ng sombrero, at pagmamanik (Duhaylungsod 
at Hyndman 1993, Mora 2005, 36-37). Sa mga 
pangkat Manobo, bage ang tawag sa pinunong 
babae. Pinipili siya ng lupon ng mga pinuno at 
tumatayong tagapamagitan ng mga may alitan 
upang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa 
komunidad (Cembrano 2005). 

Sa mga Lumad ng hilagang-silangang Mindanao, 
partikular sa mga Manobo, isang lupon ng mga 
datu ang nagbabahaginan ng mga tungkulin sa 
pamumuno. Ang isang magiging datu sa mga 
lipunang Higaunon ay sumasailalim sa partikular 
na mga pagsasanay at nangangailangan ng 
pagtanggap ng mga nakatatandang datu (Paredes 
2013, 28-29). Mayroong dalawang antas ng 
seremonya sa pagkilala ng piniling tumuay/timuay 
o datu sa mga Agusan Manobo, tinatawag na 
lugnat o pagtubuy at pamaliskad (Cembrano 2005, 
99-102). Dinadaluhan ang parehong seremonya 
ng kani-kanilang komunidad at mga kalapit na 
panirahan. Dito rin niya natatanggap ang mga 
tuntunin ng kanyang panungkulan, kabilang ang 
pagpapatibay sa mga kinaugaliang pasalitang 
batas at pagsasaalang-alang sa kapakanan ng 
kanyang nasasakupan sa lahat ng pagkakataon 
(Cembrano 2005). 

Ang posisyong datu ay naiuugnay sa bagani 
o magani, ang uring mandirigma (larawan 


60 


Larawan 49-“A Tagakaolo chief” Davao, Mindanao (1901). 
Mula sa kagandahang-loob ng Philippine Photographs 
Digital Archive (PHLA379), University of Michigan Digital 
Collections. 


49; Garvan 1931, 141; Paredes 2013, 29). Sila 
ay mayroong malapit na relasyon sa diyos ng 
digmaang kilala sa pangalang Talabusaw sa mga 
Bukidnon, Mandarangan sa mga Bagobo, at 
Mengilala, Terevusew, Menderangan, Tagbusau at 
Mandangan ng Talabosao ng iba't ibang pangkat 
Manobo, na kanilang inaalayan ng dugo tuwing 
makakikitil sila ng buhay sa mga pananalakay at 
digmaan (Demetrio 1994; Elkins 1993; Garvan 
1931; Gloria 1987; Masinaring 2014; Unabia 1985). 
Noong una, madali silang nakikilala sa pananamit 
at palamuting gamit na tanging makikita lamang 
sa mga datu na nakamit na ang antas ng pagiging 
pinunong mandirigma. Kabilang dito ang mga 
sagradong bagay gaya ng timusu, mga tansong 
pulseras na sumisimbolo sa pagtitimpi; kampilan, 
isang uri ng tabak; at tangkuyu o tangkulu (LM- 
021), isang putong o headcloth na sumisimbolo sa 
karunungan at kapangyarihan (Cembrano 2005). 
Ang kulay pula at padron na buwaya ay gamit 
lamang ng mga magani ng Bagobo at Kulaman 
sa kanilang tangkulo; ang sidhi ng kulay at 
pagkakumpleto ng padron ay nagsasaad ng bilang 
ng kinitil nilang buhay (Benedict 1916; Cole 1913; 
Gloria 1987; Reyes 1992; Roces 1991; Worcester 
1913; tingnan ang Hibla ng Lahing Filipino 2016). 


Ang babaeng tagapag-ritwal, o mabalian, lamang 
ang may pangangalaga ng diyos na si Bait Pandi 
upang magawa ang plangi sa pagyari ng tangkulo 
ng bagani (Hamilton 1998b, 15). Sa kasalukuyan, 
isinusuot na lamang ang mga ito tuwing may 
espesyal na okasyon at pagdiriwang. 

Karamihan ng mga bagani ay naluluklok na datu, 
at ang pangayaw o pagsalakay ay mahalagang 
pagkakataon para sa kalalakihang Lumad upang 
magingbagani, kinalaunan datu(Paredes 2013, 30- 
31). Sa mga Mandaya, ang bagani ang namumuno 
sa komunidad, nangunguna sa karamihan ng mga 
gawaing seremonyal sa manapa'y malawak na 
pulitikal na sakop (Yeyongan 1973). Ang mabalot 
at maiseg, parehong mandirigma ng Kulaman, 
ay may kasuotang pula at itim na may disenyong 
tritik (Cole 1913). Sa pagtanggap ng Kristiyanismo, 
ang mga datu na Bagobo sa kasalukuyan ay 
tahasang bumubukod sa kanilang nakaraan bilang 
mandirigma na ipinakikita sa hindi paggamit ng 
kasuotang magani na ipinamana sa kanila (Roces 
1991, 200-201). Matalo ang tawag sa kalalakihang 
Bagobo na hindi pa nakapaslang o walang 
kagustuhang makipaglaban, tumutukoy din ang 
salitang ito sa mga taong mas gustong manatili sa 


Larawan 50-"Pangkat ng kababaihang Tiruraye,” Cotabato, 


Pagdidibuho sa Pagkakakilanlang Lumad 


panahanan kasama ng kababaihan (Gloria 1987, 
41). 


KASUOTAN AT PAGGAYAK 

Tulad ng karatig nilang mga Moro at karamihan 
sa mga etnolinggwistikong pangkat ng Pilipinas, 
ang Lumadnon ay mayroon ding tradisyunal na 
kasuotan, personal na panggayak at mga tanda 
sa katawan (larawan 50). Piging sa paningin 
ang mga kulay, yari at padron, ang mga ito ay 
naghahatid ng kombinasyon ng sarili at halaw na 
mga paniniwala at pagsasanay, sinisimbolo ang 
kanilang pagkakakilanlan, kahusayan sa paglikha 
at katutubong kapaligiran. Ang mga ito ay naging 
bahaging kanilang masigasig na pakikipagkalakalan 
at pagkakamag-anakan--sa pamamagitan 
ng pakikipagpalitan o pagbili, paghiram at 
pagpapahiram ng mga tradisyunal na kasuotan, 
kagamitang panggayak at disenyo--na sa huli ay 
nagiging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at 
pamanang kultural (Quizon 2007, 2012). 

Sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga, 
kinagawian ng kalalakihan at kababaihang Bagobo, 
Bukidnon, Mandaya at Manobo na halipan ang 
kanilang mga ngipin para sa mga layuning estetiko 


pA ra... SONA AAP PAD A it 
Mindanao (1901). Mula sa kagandahang-loob ng Philippine 
Photographs Digital Archive (PHLA374), University of Michigan Digital Collections. 


PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
T'NALAK: ANG SAGRADONG SINING NG PAGHABI 

Ang t'nalak ang tradisyunal na kayo ng mga T'boli, 
partikular na tinutukoy ang mga habing abaka (Musa 
textilis) na binubuo ng disenyong ikat gamit ang 
katutubong tatlong kulay na hitem (itim), hulo (pula) 
at bukay (puti). Daan-daan ang tradisyunal na disenyo 
ng t'nalak, mula mga padrong heometriko hanggang 
anyo ng halaman, hayop at tao; ang bang gala/ 
bangala (nangangahulugang taong nasa seguridad 
ng kanyang tahanan) ang pinaka-pinahahalagahan 
sa mga ito (Casino 1978, 149). Sa pamamagitan ng ikat 
o resist-dyeing, napapanatili ang natural na kulay 
ng abaka gawa ng mga mahihigpit na buhol, habang 
ang kalakhan ng mga hibla ay kinukulayan (larawan 
51) ng itim at pula gamit ang sipi mula sa dahon at 
bunga ng k'nalum (Diospyros sp.) at pinagkatamang 
balakbak ng ugat ng loko (Morinda citrifolia). Sunod 
na inilalapat sa habihang backstrap ang mga 
nakulayang hibla, handa na sa paghabi. 

Malaki ang pagpapahalaga sat'nalaksa pagsagawa 
ng mga ritwal at seslong, ang tradisyunal na sistema 
ng pagpapalitan ng mga T'boli Rung saan ito ay 
mahalagang yaman na pinagpapalit sa mga gong, 
lagayan ng nganga at tabak ng mga B'laan, Obo at 
Maguindanao (Mora 2005; Santa Cruz Mission School 
2004). Tradisyunal ding gamit ang t'nalak bilang 
pantaas na kasuotan ng kalalakihan at pambabang 
kasuotan ng kababaihan (Hamilton 1998b, 45). Ang 
kumu, isang seremonyal na t'nalak na binubuo ng 
tatlong entrepanyo, ay nagsisilbing belo ng babaeng 


ikakasal at ginagamit din bilang pantabing sa 
parehang ikinakasal sa isang mahalagang bahagi ng 
ritwal (Hamilton 1998b, 45). Kabilang din ito sa bride 
wealth sa tradisyunal na kasunduan sa pag-aasawa, 
kasama ng iba pang handog gaya ng mga malong at 
pantaas na kasuotan ng kababaihan na kegal nesif 
(blusang may burda) at kegal bensewit (blusang 
may nakar), at iba pang pag-aari ng mga pamilya. 
Sa kasalukuyan, karaniwang isinusuot ang mga ito 
tuwing may espesyal na okasyon at pagtitipon sa 
labas ng kanilang mga komunidad. 

Nagpapatuloy na buhay na tradisyon ang 
paghabi ng t'nalak, nananatiling nakakawing sa 
mga paniniwalang kultural at ispiritwal ng mga 
T'boli ng Timog Cotabato. Tanging kababaihan 
ang nagsasagawa nito, pinapasa sa mga salinlahi 
ng mga ina tungo sa mga anak na babae at iba 
pang babaeng kasapi ng pamilya. Limitado ang 
paglahok ng kalalakihan sa pagbakbak ng abaka 
upang maging kemalud o hibla, at pagpapakintab 
(semaki) ng nayari ng tela. Ang paghabi, kasama 
ng iba pang pinahahalagahang kasanayan ng mga 
T'boli, ay nagbibigay prestihiyo sa katayuan ng isang 
babae at ng kanyang pamilya sa kanilang lipunan 
(Duhaylungsod at Hyndman 1993; Mora 2005). 

Inilalahad ng paghabi ang isasa mga bukod-tanging 
ugnayan sa pagitan ng mga tao at mundo ng espiritu 
sa lipunang T'boli. Marami ang mga may kasanayang 
manghahabi, ngunit iilan lamang ang may biyaya ng 


Larawan 51-Paghahanda ng pagpapakuluan sa dahon ng halamang k'nalum (Diospyros sp.) na gagamiting itim na 
pangkulay sa mga hibla ng abaka. Circa 1980. NMP Ethnology Archives. 


62 


k'na, o panaginip mula sa espiritu ng abaka na si Fu 
Dalu (Paterno et al. 2001). Sa pamamagitan ng mga 
panaginip na ito, ipinagkakaloob ni Fu Dalu sa mga 
manghahabi ang inspirasyon para sa kanilang bed 
o disenyo. Kinakailangang maisalin nila sa habihan 
ang mga ito gamit ang kumplikadong padron sa 
loob ng labing-apat na araw, kung hindi man, 
masasaktan ang mga espiritu at magkakasakit ang 
manghahabi (Paterno et al. 2001). Bago pumutol ng 
abaka, nananalangin at isinasagawa ang demsu, 0 
ritwal na pag-aalay upang suyuin ang mga espiritu 
at humingi ng paggabay upang matiyak ang kalidad 
ng matatapos na tela. Magdadasal muli bago simulan 
ang paghabi. Inaatas na mangilin ang manghahabi 
sa pakikipagtalik sa paghabi ng disenyong g'mayaw 
logi (larawan 52), lalaking ibon sa mga mito, 
hanggang matapos ang padron. Kabilang pa sa 
mga ipinagbabawal ang pagdalo sa mga lamay at 
paglibing, pag-ani ng gulay, at paghain ng tikung 
(isda) at hipon na maaaring magdulot ng putol-putol 
na hibla o pagkasira ng disenyo. 


Larawan 52-T'nalak na may disenyong g'mayaw logi, habi 
ni Boi Barbara Ofong, isang dreamweaver. Abaka at natural 
na mga pangkulay. Lake Sebu, South Cotabato. Koleksiyon 
ng Pambansang Museo ng Pilipinas. 


63 


Noong 1960, hinikayat ng Santa Cruz Mission 
School sa Lake Sebu ang kababaihang T'boli na 
maghabi at hasain ang kanilang kasanayan sa iba 
pang gawain gaya ng pagmamanik at pagbuburda 
bilang pandagdag sa kanilang kita (Tobias 1998). 
Nakilala kinalaunan ang mga tela at nakahanap ng 
angkop na lugar sa parehong lokal at pandaigdigang 
merkado. Nagbigay-daan ito sa komersyalisasyon ng 
tela at pagmumulat ng mga manghahabi sa bagong 
mga disenyo at paggamit ng sintetikong pangkulay. 

Sa kasalukuyan, maraming manghahabing T'boli 
ang bahagi pa rin ng produksyon ng mga kayong 
habing-kamay na ipinagbibili ng mamamakyaw 
sa mga mall at fashion designer. Sa pamamagitan 
ng Lake Sebu School of Living Tradition at iba pang 
sentro ng paghahabi, nagsasanay din sila ng mga 
nakababatang kasapi ng kanilang mga pamilya 
at komunidad bilang tulong sa pagpapanatili ng 
isang mahalagang aspeto ng kanilang kultura para 
sa mga susunod na salinlahing T'boli. Kabilang sa 
pangunahing gawaing pang-ekonomiya ang paghabi 
ng t'nalak sa Lake Sebu, kasama ng pagsasaka, 
aquaculture at paggawa ng mga muwebles. 

Nananatiling mahalagang pamanang kultural ng 
T'boli ang paghabi ng t'nalak sa kasalukuyan gawa 
ng tiyaga at sigasig ng mga Master Dreamweaver, na 
kinakatawan ni Lang Dulay (1925-2015), Manlilikha ng 
Bayan. 


Jenalyn Ipil sa Pambansang Museo ng Pilipinas noong 
pagtatanghal ng iba't ibang manghahabi sa kaakibat na 
programa sa eksibisyong Hibla ng Lahing Filipino. 2014. CA 
Santos/NMP Ethnology. 


PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
PAGPAPANDAY 


Ang Lumadnon ay madalas na kinikilala sa kanilang 
koleksyon ng mga natatanging tanso at pilak na 
pampalamuti at talim na sandata. Bagaman sapat 
ang ebidensiya na mayroon silang sariling industriya 
sa kasanayang metal, ito ay kamakailan lamang 
napakilala sa kanila ng mga karatig na komunidad 
ng Muslim. Ang kasanayan ng mga Lumad sa 
paghulma ng metal ay batay sa kanilang heograpikal 
na lokasyon na pinakamalapit sa mga panirahang 
Muslim (Cole 1913). Ang mga Teduray halimbawa, ay 
tinuruan at ginawan ng kanilang unang bubulusan sa 
pagpapanday ng mga Maguindanao (Schlegel 1970). 
Mahalaga ang papel ng mga panday sa 
parehong di panrelihiyon at sagradong aspeto ng 
komunidad. Ang pagpapanday sa Pilipinas noong 
ika-16 siglo ay tinuturing na isang pandalubhasa at 
pinapahalagahang propesyon (Scott 1994, 55). Ang 
katanyagan ng gawaing ito ay mula sa pakikilahok 
ng mga panday sa ugnayang kalakalan at monopolyo 
nila sa produksyon ng kagamitang metal na gamit sa 
agrikultura at digmaan, ito rin ay nauugnay sa ilang 
partikular na espiritung pinagmumulan ng kanilang 
pagkamalikhain at paggawa (Achanzar 2007). 


Sa Lumadnon, ang Bagobo at T'boli ang 
mayroong natatanging tradisyon sa gawaing metal 
na naka-ugat sa kanilang lipunan (larawan 54), 
karaniwang napapakita sa mga tansong gamit nila 
upang maituring na buo ang kanilang kasuotang 
tradisyunal, gaya ng mga kawing, batingaw, pulseras 
sa bisig at paa, sinturon at hawakan ng mga bolo 
(Casino 1981). Ang mga panday na Bagobo ay malapit 
na naiuugnay sa espiritu ng bubulusan, si Tolus ka 
Gomanan na pinagmumulan ng kanilang pagiging 
malikhain (Achanzar 2007: Cole 1913). Sa iisang taong 
kinikilala bilang dalubhasang tarauman, o panday, 
ng komunidad iginagawad ang kapangyarihang ito 
(Achanzar 2007). Ang sistema ng pagpapanday ng 
mga Bagobo (figure 23) ay binubuo ng magkatambal 
na bubulusang gawa sa kawayan at tinatawag na 


piopa, at nilapatan ng ploppok, o pistong kahoy na 
pinalibutan ng balahibo, banayad na magkahaliling 
binobomba ang mga ito. Dumadaloy ang hangin 
mula sa bubulusan sa pamamagitan ng tubong 
tayhop, kagyat sa itaas ng baga na tinatawag na 
tam-mob-bak o subhanan na pinalilibutan ng pliyop 
o malalaking bato na siyang nagpapanatili ng purong 
init. Pinatitibay at pinupukpok gamit ang martilyo sa 
palihan o landasa ang metal upang makamit ang nais 
na hugis. Sa pagganap ng gomek-gomanan o ang 
taunang ritwal bago ang taniman, isinasagawa ang 
pagbasbas ng bubulusan at kagamitang agrikultural 
upang matiyak ang bisa ng mga kagamitan at maging 
masagana ang ani (Achanzar 2007: Gloria 1987, 39). 

Ang tradisyon sa gawaing metal ng T'boli ay 
iniuugnay naman sa diyos na si Ginton (Casal 1977). 
Tinuturing nila na handog ni Ginton ang metal sa 
sangkatauhan. Gumagawa sila ng mga kagamitang 
tumbaga at tanso mula sa tinunaw at pinanday 
na mga sirang gong at iba pang piraso ng metal. 
Kabilang sa kanilang mga gawain ang balatok 
o matibay na bakal, s'lad o ang mapula-pulang 
tumbaga mula sa sinsilyong tig-iisang sentimo 
ang halaga, bluoun o tanso, tumbaga o ginto, futi 
o pilak, at tambla, isang uri na haluang metal na 
may pilak (Casal 1977). Ang kalalakihang T'boli ang 
naghahanda ng pinanggagayahang pagkit, habang 
ang kababaihan ang gumagawa ng hulmahang 
luwad, magkatulong sila sa pagtunaw at pagpanday. 
Ang balatak, tabak na may ukit ng mga heometrikong 
padron at kinalupkupan ng tanso at tumbaga, ang 
kanilang pinakabantog na gawaing metal. 

Kilala naman ang mga Mandaya sa paggawa ng 
mga bandehado at singsing na pilak, habang sa metal 
na batingaw naman ang mga B'laan. Gumagawa 
ang mga Subanen ng maliliit na kutsilyong para sa 
sambahayan at pagtatanim, gamit ang mga bakal 
mula sa kalakalan (Christie 1909). 


Larawan 54-Iba't ibang uri ng kagamitang metal ng mga T'boli at Bagobo. Kaliwa hanggang kanan: kiping (LM-275) 
ng mga Bagobo: patalim at ang kaluban nitong yantok (LM-291) na gawa ng mga T'boli: bolo (LM-280) ng Bagobo, at 
arienda (LM-272), gamit sa kabayo. Koleksiyon ng Pambansang Museo ng Pilipinas. 


(plate 11-13; Benedict 1916; Cole 1956; Garvan 
1927). Ang paghahalip sa ngipin ng mga Bagobo 
at Kanluraning Bukidnon Manobo ay ginagawa sa 
pamamagitan ng pagputol at pagkikil sa mga ito 
hanggang sa tuod na lamang ang naiiwan. Paiitiman 
(LM-006 at LM-007) ang mga ito gamit ang uling 
na tinipon mula sa piraso ng metal o talim ng 
kutsilyo o bolo na itinambad sa usok ng nasusunog 
na kawayan o kahoy na tinatawag nilang bunggey 
(Cole 1913, Gloria 1987, 33-34: Polenda 1989). 
llang araw nila itong tuloy-tuloy na isinasagawa 
hanggang ang mga ito ay makintab nang itim. Ang 
mga Mandaya ay gumagamit ng maliliit na bato 
o di natutukoy na uri ng inangkat na kikil upang 
hubugin ang kanilang mga ngipin, matapos ay 
ngunguyain nila ang ugat ng baging ng anmofi, o 
lalagyan ng uling na tinipon mula sa bakal na talim 
na iniwan sa nasusunog na balakbak ng puno ng 
magawan (Cole 1913). Maaaring putulin nang 
pahalang ng mga Bukidnon ang ngipin sa harapan, 
o magbarena ng butas kung saan kinakalupkop 
ang alambreng tanso at tumbaga; pinaiitim nila 
ito sa pagnganganga (Cole 1956). Ang pagkikil at 
pagpapaitim ng ngipin ay ginagawa lamang ng 
mga kababaihang Subanen (Christie 1909; Lebar 
1975). Isa pang uri ng paghalip ng ngipin ay naitala 
ni Antonio Pigafetta sa mga pinuno ng Butuan at 
Caraga na mayroong tig-tatlong batik ng ginto sa 
bawat isang ngipin (Legaspi 1974, Winters 1977). 

Ang pagtatatu, kadalasang tinatawag na pang- 
o-tub o pangotub, ay ginagawa rin ng parehong 
kalalakihan at kababaihang Ata, Manobo at 
Tagakaolo. Karaniwang nasa anyo ito ng itim na 
mga guhit sa ibayo ng kanilang mga katawan, 
bisig at galanggalangan (Cole 1913, Garvan 1931; 
Masinaring 2014). Sa mga Manobo, ginagawa 
ang pagtatu sa mga indibidwal na nagdadalaga 
at nagbibinata o indibidwal na itinuturing nilang 
hermaphrodite na dalubhasa sa pagbuburda, 
ang balat ay binubutas nang walang paunang 
pagguhit, saka nilalagyan ng uling na tinipon mula 
sa olla o pinggan na nasa taas ng sulong nasusunog 
(Garvan 1931). Karagdagan sa kagandahan, 
ginagamit din ng mga Manobo ang mga tatu 
bilang permanenteng pagkakakilanlan sa mga 
aliping ilang ulit nang naipagbili noong panahon 
ng Kastila (Garvan 1931, 70). 

Karaniwang gawa sa mga kayo mula sa hinabing 
abaka ang kanilang tradisyunal na kasuotan, 
pinalamutian ng mga detalyado at mabusising 
disenyo. Sa mga pangkat Lumad, ang mga T'boli, 
Mandaya, Bagobo, B'laan at Kulaman (Manobo) 
ang tanyag na manghahabi. Kilala ang mga 
Bagobo sa kanilang mga gawang plangi/pelangi 
(LM-107), kung saan ang disenyo ay itinatakda 


65 


Pagdidibuho sa Pagkakakilanlang Lumad 


sa pamamagitan ng pagbubuhol at pagtatali ng 
tela bago ito kulayan, ang mga Kulaman sa tritik, 
kung saan itinatahi ang padron gamit ang sinulid 
na may pagkit, ang kayong ikat (resist-dye) (LM- 
109 at LM-114) ay sa mga Mandaya at T'boli na 
gumagamit ng tatlong kulay (Hamilton 1998b). 
Ang mga Subanen at Bukidnon ay dalubhasa rin sa 
paghabi ng abaka ngunit matagal na nilang itinigil 
ito, ang huli noong ika-19 na siglo, samantalang 
natutunan namang maghabi ng mga Agusan 
Manobo habang bihag ng mga Mandaya (Christie 
1909, Cole 1956, Finley 1913, Garvan 1931, 
Worcester 1913). Walang manghahabi ang mga 
Tagakaolo at Teduray; mula sa pakikipagkalakalan 
sa mga Muslim ang kanilang mga tela (larawan 49) 
(Quizon 1998; Schlegel 1979). 

Marahil dahil sa kanilang matagal nang 
pangkalakalang relasyon, ang mga kasuotang 
Lumad--mga saya, kamiseta, pantalon, bag, putong 
o headcloth--ay nagpapakita ng pagkakahawig sa 
mga kasuotan ng mga pangkat Muslim, partikular 
sa mga disenyo, gaya ng mga heometrikong hugis, 
anyo at disenyong tao at hayop tulad ng buwaya at 
balat ng sawa, mga laylayan, at iba pa. Ginagawa 
ang mga ito sa pamamagitan ng ganap na 
kasanayan sa proseso ng pagkukulay, pagbuburda, 
mga gawaing manik, kalat (mga gawaing kabibe), 
at applique na tinatawag na tapang (itinatapal) 
o ginontingan (mula sa salitang gunting). Kilala 
ang mga Bukidnon sa kanilang kadalubhasaan 
sa applique at pagbuburda, habang ang mga 
B'laan ay sa mga sayang kinulayan sa paraang 
tabi nihok o zone-dyeing at pagbuburda rin 
(Hamilton 1998b). Naitala rin na ang kabuuang 
tabas ng pantalon ng kalalakihan ay nagpapakita 
ng impluwensiyang Europeo, samantalang ang 
mga blusa ng kababaihang Mandaya ay may 
pagkakahawig sa gamit ng mga Bisaya noong 
unang bahagi ng ika-20 siglo. Ito ay ilan sa mga 
pahiwatig ng impluwensiyang Kristiyanismo sa 
mga Lumad (Hamilton 1998b, 50). 

Ang mga palamuting personal mula ulo 
hanggang paa na masinsinang ginagamitan ng 
mga manik, kabibe, baging, buto at lokal na tanso, 
ay higit na pinatitingkad ang mga makukulay na 
kasuotang ito. Mayroon silang mga sombrero 
(LM-045, LM-060, LM-063, LM-064 at LM-086), 
putong, earplug at hikaw (LM-003, LM-027, LM- 
030, LM-042 at LM-055), kuwintas at palawit (LM- 
014, LM-022, LM-031, LM-052, LM-056, LM-057, 
LM-067 at LM-102), at pulseras sa bisig (LM-001, 
LM-008, LM-016, LM-017, LM-032, LM-033, LM- 
034, LM-061, LM-062, LM-069 at LM-091), binti 
at bukong-bukong (LM-002, LM-009, LM-023, LM- 
024, LM-082, LM-096 at LM-097). Nagsusuot din 


Pananaw sa Sandaigdig 


ang kalalakihan ng mga hikaw na yari sa garing o 
kahoy, samantalang ang kababaihan ay mayroong 
mga suklay na ginayakan ng manik (LM-026 at LM- 
080), earplug, baliog (kuwintas), patina (baluting 
pilak; LM-047 at LM-051) at sinturong tanso (LM- 
025, LM-028, LM-081 at LM-101). Ang mga hikaw 
na garing at kahoy ay sinusuot ng mga Manobo, 
habang ang mga B'laan ay nagsusuot ng mga kahoy 
na earplug, payak sa kalalakihan at mayroong 
mga kalupkop na tanso o kabibe sa kababaihan 
(Gardner 1930; Gloria 1987; Llamzon 1978). 
Maliban sa kahoy, gumagawa rin ang mga Bagobo 
ng hikaw mula sa bahay-pukyutan (Gloria 1987, 
63). Nagsusuot din ang kababaihang Bagobo, 
T'boli at Teduray ng mga bigkis na yari mula sa 
kadenang tanso (LM-081) at telang binurdahan 
(Acosta 1981; Cole 1913). 

Madalang nang gamitin ang mga ito sa 
kasalukuyan, karaniwan tuwing espesyal na 
mga okasyon at pagtitipon na lamang sa loob 
at labas ng kanilang mga komunidad, at sa mga 
pagpupulong pulitikal kung saan kasama ang 


Lumadnon. Batay sa mga ebidensya ng sinaunang 
ugnayan at lokal na pagpapaunlad, ang indibidwal 
na pagkakakilanlan at panlipunang katayuan ay 
nagaganap sa paggayak ng mga ito. Halimbawa, 
ang ilang elemento ng kasuotan at paggayak sa 
silangang Mindanao, partikular sa rehiyon ng 
Golpo ng Davao, gaya ng paghabi ng abaka gamit 
ang backloom at mga garing na earplug at iba pang 
mahahalagang kagamitan, ay nagpapahiwatig 
ng mga koneksyon sa komunidad ng Moro sa 
Celebes at Borneo (Fox 1957). Sa kababaihang 
T'boli, ang mga pinalamutiang blusa at kuwintas 
ay ipinamana ng kanilang mga nuno, kung kaya't 
ipinamamalas din nito ang pagkakawing nila sa 
kanilang pinagmulan (Duhaylungsod at Hyndman 
1993). Marahil sa paggamit ng mga tradisyunal 
na kasuotang ito sa kasalukuyan, lalo sa mga 
pagtitipong pulitikal kung saan tinatalakay ang 
kanilang minanang tinubuang lupa at estado nila 
bilang mamamayan ng bansa, nabibigyan sila ng 
mas matatag na diwa ng pagkakakilanlan. 


PANANAW NG MGA LUMAD SA SANDAIGDIG 


lan sa gawain at materyal na kultura ng mga 

Lumad ay nagpapahiwatig ng kanilang walang 
maliw na relasyon sa kanilang sinaunang tradisyong 
animista. Maaaring nakatutulong ito upang 
panatilihing nakakawing sa likas na kapaligirang 
pisikal ng kanilang mga panirahan ang mga inapo 
ng salinlahing Lumad (Duhaylungsod at Hyndman 
1993), sa kabila ng paglilipat-lipat nila sa matagal 
nang panahon mula sa baybayin hanggang sa 
kasalukuyang panirahan, gaya ng nakasaad sa 
kanilang tradisyong pasalita (Paredes 2013, 3). 
Kabilang sa mga ito ang paniniwala sa anyong 
ispiritwal sa pamamagitan ng mga palatandaan 
at pangitain na panuntunan sa kanilang gawain, 
pag-aalay ng sakripisyo, masikot na ritwal at 
pagtitipong seremonyal. 


MGA UGNAYAN SA KOSMOS NG LUMADNON 

Sa maraming komunidad ng Lumad, ang mga 
diwata ang may kapangyarihan sa kapalaran at 
kapakanan ng isang tao o komunidad. Karamihan 
sa kanila ay mababakas sa mga elementong likas, 
kabilang ang tanawin, katubigan, halaman at 
hayop. May ilan naman na kinakatawan ng hindi 
buhay na bagay, gaya ng mga imaheng kahoy 
na tinatawag na manang o manaug (LM-201 
hanggang LM-211) ng mga Mandaya (Reyes 1992). 
Hugis-tao mula ulo hanggang dibdib ang mga 


66 


manang, karaniwang gawa sa kahoy na bayug at 
pinahiran ng dagta ng nara, nakikilala sa suklay 
ang babae mula sa lalaking manang (Reyes 1992: 
Schreurs 1994, 245). Ang kataas-taasang diwata ay 
tinatawag na Manama ng parehong Ata at Bagobo, 
Megbeveya o Nenlimbang ng mga komunidad ng 
Manobo, Magbabaya ng mga Mansaka, Mandaya, 
Higaunon at Subanen, Taginiit o Magbabaja ng 
mga Dibabawon, Tulus ng mga Teduray, D'wata ng 
mga Tagakaolo at Kulaman; Mele ng mga B'laan; 
at Tahaw ng mga Mamanwa (Cole 1913, Elkins 
1993, Masinaring 2014, Reyes 1992: Tomaquin 
2013). Nakikipag-ugnayan sila gamit ang mga 
palatandaan at pangitain na inaabangan nila sa 
mga partikular na okasyon at panahon, lalo sa 
pagtatanim at pangangaso. Kabilang dito ang 
paglitaw ng partikular na mga konstelasyon, o 
tunog na gawa ng mga hayop, insekto at ibon, 
lalo ang huni ng limokon (punay) (Ambrosio 
2010, Benedict 1916, Cole 1913, Hayase 2007, 
Masinaring 2014, Mora 1987). Ang mga Bagobo, 
halimbawa, ay naniniwalang ang tunog ng 
limokon ay mensahe ng mga diyos (Gloria 1987, 
45), samantalang para sa mga T'boli, ito naman 
ay tinig ng mga espiritu at kanilang mga ninuno 
(Duhaylungsod at Hyndman 1993, 64). 
Pagkakaingin ang pangunahing pinagkukunan 
ng ikinabubuhay sa mga pangkat Lumad (figure 24, 


mga larawan 55 at 56; Acosta 1994, 77). Nakatala 
ang ilang mga lugar kung saan sila naglilinang 
sa mga mapang topograpikal ng Mindanao na 
ginawa noong unang bahagi ng ika-20 siglo 
(NAMRIA 1956). Yamang may panahon lamang 
ang pagtatanim at limitado ang naaani mula sa 
palay na hindi pang patubigan, mais at lamang- 
ugat, karamihan ng mga pangkat ay nangingisda, 
nagtitipon at nangangaso sa tulong ng mga kabayo 
at aso, sa halos buong taon (Acosta 1994; Cole 
1913; Masinaring 2014). Naitala ng mga Kastila at 
sa mga etnograpiya ang paghintay ng mga pangkat 
Lumad sa paglitaw ng balatik, grupo ng mga 
bituin na nakaayos gaya ng bitag, bago simulan 
ang paghahanda sa paglilinang o pangangaso; 
tinatawag na balatik ng mga B'laan at Bagobo, 
bayatik sa mga Mandaya, belatik sa mga Manobo, 
magbangal sa mga Bukidnon, blotic ehek sa mga 
T'boli, at seretar sa mga Teduray (Ambrosio 2010: 
Duhaylungsod at Hyndman 1993, Forsberg 1988). 
Nagpapahiwatig ng magandang pangitain sa 
pagpupunla para sa mga Bagobo ang paglitaw ng 
mga konstelasyong Mamare at Buaya sa buwan 
ng Hunyo (Gloria 1987, 39). Ang pagtatanim at 


bok 


* 4 2 zer» hi NG Yo a msn : 
oe WIE “AYA " —— 


Larawan 55-“A clearing in the jungle...found at no great distance from [the B'laan] dwellings and in them the people raise 


Pananaw sa Sandaigdig 


pangangaso ay nangangailangan din ng masikot 
na pagriritwal na hindi kinakailangan sa iba pang 
gawaing pangkabuhayan, gaya ng pagbigay ng 
mga alay bago ang pagtatanim, pagpapasalamat 
sa mga espiritung diyos na sina Hiluto (Manobo), 
Pagsawitan (Mansaka), Hinang (Dibabawon), 
Ginum Bonwa (Subanen), at iba pa (Elkins 1993; 
Frake 1956; Hires at Headland 1977; Masinaring 
2014; Mora 2005). 

Kilala bilang mabait sa mga tao ang karamihan 
sa mga espiritu, gaya ng pangunahing diwata ng 
mga Teduray na si Tulus, habang ang iba naman ay 
tinuturing na mapayapa maliban kung may ikagalit 
o ikasakit ng kalooban gawa ng mga tao (Schlegel 
1971, 24). Ang mga espiritung mapaghangad 
ng masama ay pinaniniwalaang pangunahing 
tagapagdulot ng mga sakit, likas na kalamidad 
at iba pang sakuna sa komunidad. Ang mga 
espiritung ito, na minsan ay pinananahanan ang 
mga katawan ng hayop at tao, ay kilala bilang buso 
(Bagobo) at busau (B'laan at Mandaya) (Reyes 
1992). Sa mga ganitong pagkakataon, karaniwang 
gumagamit ang mga tao ng mga balani at anting- 
anting (LM-196 at LM-197) bilang proteksyon 


rice, corn, millet, camotes, sugar-cane, and a few banana and hemp plants," hango kay Cole (1913, 132 at Plate L). Mula sa 


kagandahang-loob ng Field Museum (Image No. CSA34942). 


Sumunod na pahina: 


Larawan 56-Bahaging pinagtatamnan sa Lambak ng Allah, isang Protected Landscape sa pagitan ng mga lalawigan ng 
Timog Cotabato at Sultan Kudarat. Ito ay kuha mula sa Lamlahak, Lake Sebu, South Cotabato. 2016. ER Tadiosa/NMP Botany. 


o kaya ay lumalapit sa mga magriritwal. Sa mga 
T'boli at Teduray, magkabahagi ang mga daigdig ng 
tao at espiritu, kung saan ang mga espiritu at tao 
ay tinuturing na magkapantay (Duhaylungsod at 
Hyndman 1993; Schlegel 1971). 


PAMAMAGITAN SA NAKALIPAS AT KASALUKUYAN SA 
MGA DAIGDIG NG LUMADNON AT ESPIRITU 
Naaalinsunod na ang mga pagkilos o di pagkilos 
ukol sa mga palatandaan at pangitaing ito ay 
may kaukulang malubhang kahihinatnan. Sa 
mga panahong tulad nito, ang tagapag-ritwal 
na tinatawag na baylan o bailan sa Manobo at 
Mandaya, baylan sa Mansaka, mabalian sa mga 
Ata, B'laan at Bagobo, bolian sa Subanen, ang 
namamagitan sa daigdig ng mga espiritu at tao 
(Cole 1913; Masinaring 2014, Reyes 1992; Schlegel 
1971). Ang mga ritwal na pinamumunuan ng baylan 
ay nanghihingi ng paggabay, gaya sa pagtatalaga ng 
datu o bagani, o bago magsagawa ng pagsalakay. 
Para rin ito magpalubag-loob sa napupoot na 
espiritu tulad ng buso o busau ng mga Bagobo at 
B'laan sa oras ng pagkakasakit, kamatayan o likas 
na sakuna, at pagpapasalamat sa kasaganaan at 
yabong (Benedict 1916, Cole 1913, Gloria 1987: 
Masinaring 2014: Reyes 1992). Sa mga pangkat ng 
Bagobo, lahat ay kalahok sa ritwal, di alintana ang 
gulang at kasarian (Reyes 1992). Sa mga Manobo 
at karamihan sa iba pang pangkat Lumad, iniaalay 
ang mga manok at baboy. Halimbawa, sa ritwal ng 
pagtatapos ng taon ng mga Arumanen Manobo 
sa kabundukan ng Pigkawayan sa Maguindanao, 
nagkakaloob ng maaaring mangyari sa hinaharap 
ang laman-loob ng mga inalay, gaya ng kalagayan 
ng panahon (Gaspar 2018, pers. kom.). Noon, 
pinaniniwalaan nila na ang mga espiritu ay sabik 
sa laman at dugo ng tao na mga bagani lamang 
ang makapagpapalugod. Sinasaklaw din ng iba 
pang elemento ang mga pangunahing seremonya 
ng pagriritwal, gaya ng gong, nganga, inuming 
seremonyal, panggayak na personal, hinabing kayo 
at iba't ibang produktong agrikultural (Benedict 
1916; Cole 1913, Masinaring 2014: Reyes 1992). 
Sa ilang komunidad ng mga Lumad ngayon, 
ang baylan ay mas naitutumbas sa mga 
denominasyong milenaryan at iba pang anyo ng 
kilusang may kinalaman sa muling pagpapasigla ng 
buhay (Acosta 1994, 134: Paredes 2006, 530-534). 
Sa pangkalahatan sila ay karaniwang naiuugnay 
sa mga panahon ng krisis sa komunidad, at 
mga pagbabagong bunsod ng mas madalas na 
pakikipag-ugnayan sa pamahalaang kolonyal at 
pambansa, at kagipitang pang-ekonomiya mula 
sa labas ng komunidad (Hayase 2007, 174, McCoy 
1982, 181). Kung ihahambing ang kanilang tugon 


69 


Pananaw sa Sandaigdig 


sa mga panlipunang krisis sa mga Bisaya at iba pang 
pangkat, ang mga kilusang babaylan ng Mindanao 
ay tumugon sa mga pagbabagong panlipunan sa 
pamamagitan ng pagbalik sa milenya (McCoy 
1982, 181). 

Gaya noong simula ng panahong kolonyal ng 
Amerika, naitala ng mga Amerikanong etnograpo 
na sina Fay-Cooper Cole (1913) at John Garvan 
(1931) ang kilusang milenarya ng mga Manobo 
na tinatawag na tungud; malawak ang naabot 
nito noong 1908. Itinatag ito ni Mapakla, kilala 
rin sa pangalang Meskinan, isang Manobo na 
pinaniniwalaang pinagaling ni Magbabaya mula sa 
malubhang pagkakasakit na lumaong nanghikayat 
sa mga tao na sundin ang kanyang mga tagubilin 
upang makaligtas sa tinataya nilang paggunaw 
ng mundo. Upang makaligtas, ipinag-utos ni 
Meskinan ang pagtayo ng bahay sambahan sa 
bawat komunidad, pangingilin sa pakikipagtalik, 
pamumuhay nang payak, at palagiang pagsamba 
sa kanya sa pamamagitan ng pagriritwal at pag- 
aalay ng mga materyal na bagay. Nabuwag 
noong 1910, ang kilusan ay lumaganap sa mga 
Kristiyano at di-Kristiyanong Manobo, Mandaya, 
Manguangan at Dibabawon (Garvan 1931). Sa mga 
sumunod na taon, naitala rin sa magkahiwalay na 
pangkasaysayang panahon, noong 1941 at 1968, 
ang mga kilusang milenarya sa mga Bukidnon. 
Pareho itong pinamunuan ng mga baylan na 
humikayat sa mga tao na ang wagas na kaligayahan 
at kawalang kamatayan ay makakamit sa pagdaan 
sa isang bukana sa bundok at kagubatan (McCoy 
1982). 

Naitala rin ni Garvan (1931, 241) na may mga 
natutulad na kilusang panrelihiyon noong 1877 
na itinatag naman ng mga Moro sa silangang 
bahagi ng Golpo ng Davao, at noong 1899, ng 
isang datung Manobo na ipinalalagay niyang 
pinagmulan ng mga balitang peligro sa publiko, 
tulad ng mga nakahahawang sakit at tangkang 
pananakop. Sa kanlurang baybayin ng Golpo ng 
Davao, kaakibat ng layuning manlaban sa kolonyal 
na administrasyong Amerikano, isang bagong 
diyos na tinatawag na Labi ang sinasamba ng 
mga Moro, Manobo, B'laan, Tagakaolo at Samal 
(Hayase 1985, 141-144: 2007, 174). Sa isang 
banda, itinuturing ang mga ito bilang pagsasanib 
ng paniniwalang katutubo bago ang pagdating ng 
mga Kastila at Kristiyanismo, isang pag-aangkop 
ng Kastilang Katolisismo (lleto 1979, 11-12). 
Gayunpaman, nagsasaad din ang mga kilusang 
ito ng pag-ayon ng Lumadnon na maging bahagi 
ng mas nakakalaking pambansang estado, at 
napapangasiwaan ng baylan na mapagaan ang 
pagbabagong ito (Paredes 2006, 533, 1993, 113- 


Pananaw sa Sandaigdig 


134). 

Napansin na ang Katolisismo ay hindi 
nakapasok nang husto sa mga pangkat Lumad 
na nagpabagong-loob dito noong panahong 
kolonyal ng mga Kastila (Bernad 1972, 107: 2004, 
47, Paredes 2006, 522): isinasagawa pa rin ang 
mga tradisyunal na ritwal noong mga unang taon 
ng pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano, 
batay sa obserbasyon ng mga antropologo at iba 
pang miyembro ng pamahalaang kolonyal (hal., 
Benedict 1916: Christie 1909: Cole 1913, Garvan 
1927). Bagaman naitala ng mananalaysay na 
si Miguel Bernad (1972, 132-133) na maaaring 
madaling matanggap ng mga sinaunang Filipino 
ang Kristiyanismo gawa ng pagkakahawig nito sa 
mga relihiyong animista--tulad ng paniniwala sa 
dakilang nilalang at sa kabilang buhay, paggalang 
sa mga espiritu ng ninuno sa pamimitagan 
ng Katolisismo sa mga santo, mga alamat ng 
paglikha, at iba pa--may ilang mga usaping 
praktikal na nakaapekto sa pagtanggap ng mga 
Lumad sa Kristiyanismo. Ilan sa mga ito ay ang 
limitadong bilang ng mga pari at misyonero, ang 
pangangailangan upang mapanatili ang proteksyon 
mula sa impluwensiya ng kapangyarihang Muslim 
sa buong Mindanao, antiklerikong mga Kastilang 
opisyal ng pamahalaan, kabilang ang iba pang mga 
usapin sa pamahalaang kolonyal (De la Costa 1961, 
340, Schreurs 1994, 25, 1986, 87-88, 93, 95). Sa 
mga pangkat Lumad, dagdag dito ang pagkabahala 
ng mga datu sa pagsuko ng kanilang tradisyunal na 
awtoridad, at muling pag-usbong ng mga lumang 
alitan at pagkapoot sa pagitan ng mga komunidad 
at pangkat (Demetrio 1981, 517-518: Schreurs 
1986, 101, 110). 

Ang kaibhan at kaugnayan sa relihiyong Islam 
o Kristiyanismo ay lingid sa kaisipan ng mga tao 
hanggang ika-17 siglo, marahil kaya naging madali 
para sa mga komunidad ng Lumad na magpalipat- 
lipat sa pagitan ng dalawang relihiyon (Hayase 
2007, 57). Maaaring naitutumbas ng ilan ang 
relihiyon nila sa Islam o Kristiyanismo, ngunit sa 
karamihan, ang pagtanggap sa isang relihiyon ay 
nangangahulugan ng pag-angkop sa kalagayan sa 
kanilang lokalidad upang bigyang proteksyon ang 
kanilang sarili at manatili sa kanilang panirahan 
(Hayase 2007, 65: Tiu 2005, 68). Halimbawa, 
tinalikuran ng mga naninirahan sa silangang 
baybayin ng Mindanao ang Katolisismo at kusang- 
loob na sumama sa mga Muslim nang magapi ang 
muog ng Tandag sa Caraga na pinanghahawakan 
ng mga Kastila, habang tinanggap naman ng mga 
Mandaya ang Kristiyanismo upang makaligtas 
mula sa mga Muslim (Hayase 2007, 143). Sa 
loob ng diwang ito, napuna ng mananalaysay na 
si Peter Schreurs “ang malaking kakayahan para 


70 


Larawan 57-Bahagi ng ritwal na buklug na isang 
tradisyunal na piging ng mga Subanen para sa mga 
yumao, pagpapagaling sa maysakit at pagpapasalamat sa 
masaganang ani. Gutalac, Zamboanga del Norte. 1989. AC 
Barbosa/NMP Ethnology. 


sa pagbabago at pag-aangkop” (1986, 111-112), 
at antropologong si Shinzo Hayase ang “dunong 
(kakayanan sa pag-aangkop at pagbagay sa mga 
kaganapan)” (2007, 57) ng Lumadnon. Dagdag 
dito, partikular noong mga unang taon ng pagturo 
ng ebanghelyo, maaaring naging mahirap para sa 
mga komunidad ng Lumad na unawain ang mga 
sakramento ng Katolisismo sa loob ng naturang 
konteksto nito (Bernad 2004, 47). 

Salungat naman dito ang isang sektang 
fundamentalist ng Protestantismo na tinanggap 
ng mga Higaunon ng hilagang Mindanao (Paredes 
2006, 522), Bagobo ng Davao (Gloria 1987, 103), 
at T'boli ng Timog Cotabato (Duhaylungsod at 
Hyndman 1993, 102-103), at iba pa. Pinapalagay 
ng antropologong si Oona Paredes na kabilang 
sa mga nakikitang salik na nagbigay-daan dito ay 
ang konsepto ng libung sa epikong Ulahingan na 
nahuhusto sa pangako ng Bibliya na pagbalik ni 
Kristo (2006, 549). Dagdag dito, kung ihahambing 
sa mga Katolikong pari, tinatanggap ng mga 
misyunaryong Protestante na totoo ang mga 
masamang espiritu na tinatawag na busaw na 
ipinalalagay nila bilang mga demonyo at nalugmok 
na mga anghel (Paredes 2006, 544). 


PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
PANGANGASO AT PAGPAPATIBONG NG HAYOP 


Bahagi ang pangangaso ng tradisyunal na sistemang 
pangkabuhayan ng maraming komunidad ng Lumad. 
Maraming naibibigay na yaman ang mga kagubatan 
sa paligid ng panirahang Lumad, gaya ng mga ibon, 
manok, usa at baboy ramo. Ang mga mangangaso, 
karaniwang kalalakihan, ay dalubhasa sa iba't ibang 
kagamitang gamit sa pagsilo at pagpapanatiling 
handa ng mga kasama nilang aso na naghahanap ng 
huhulihing hayop. 

Tulad sa pagtatanim, nagsasagawa rin ng mga 
seremonyang ritwal at nananawagan sa mga 
espiritu para sa ekspidisyon sa pangangaso, 
higit kung isasagawa sa sagradong mga lugar. 
Sa mga Manobo, minamatyagan ng mangasoon 
(mangangaso) ang kanyang mga panaginip at bago 
mangaso, nag-aalay ng panubad (dasal) at nganga 
sa espiritung nangangalaga ng mga hayop na si 
Yakan (Masinaring 2014) Bago sila mangaso, ang 
mga Kanluraning Bukidnon Manobo ay nag-aalay 
naman ng nganga, sinsilyo at tela kay Lelawag, ang 
espiritung tagapangalaga ng mababangis na hayop, 
humihiling ng paggabay at tagumpay (Polenda 1989). 
Ang mga ekspedisyon ng pangangaso ng Teduray ay 
itinuturing na nakakangambang pangyayari dahil 
maaaring makatagpo ng mga mangangaso ang 
segoyong, o nangangain ng tao, na dahilan ng mga 
pinsala, kamatayan at pagkawala ng mga tao (cf. 
Schlegel 1994, 203; Wood 1957, 19). 


Sa kabuuan, ang mga patibong ay parehong 
itinuturing na modelo ng lumikha (mangangaso) nito, 
nagsisilbing kahalili niya sa oras ng pangangaso, 
at modelo ng biktima nitong hayop, kumakatawan 
sa hangganan ng likas na ugali nito (Gell 1996, 
27). Gayundin, nahihinuha mula sa anyo ng mga 
ginawang patibong ang ugali ng hayop. Matatagpuan 
ang mga katangiang ito sa iba't ibang kagamitan sa 
pangangaso na karaniwang gamit ng iba't ibang 
pangkat Lumad. 


Ang mga mangangasong Bagobo at B'laan ay 
nagmamay-ari ng iniayos na patibong ng labuyo, 
nakalagay sa isang basket (LM-121) na pinalamutian 
ng mga manih, balahibo, palawit na buhok ng kabayo, 
batingaw, at isang maliit na tubo ng kawayan o upo 
(gourd) na pinaglalagyan ng mga butong pangpa- 
in. Binubuo naman ng maliliit na silo na gawa sa 
tinirintas na yantok ang mismong patibong, inilalagay 
nang may tatlong gilid gamit ang mga kahoy na tulos 
kung saan nakatali ang bitag na manok sa bukana, 
upang makahuli ng labuyo sa pagpasok ng paa nito 
sa mga silo (Cole 1913, 72-73; Lane 1986, 192). 

Ang mga mangangasong Bagobo at Mandaya 
ay gumagawa ng mga masalimuot na patibong 
o naglalagay ng bitag sa mga lugar kung saan 


71 


dumadaan ang mga hayop. Kabilang dito ang 
pinaghuhulugang bangin at hukay na nilagyan ng 
pinatalas na kawayang patpat, nakasabit na silong 
lubid sa mga puno, at ang patibong na tinatawag na 
balatik o bayatik na nagbibitiw ng palaso tungo sa 
huhulihing hayop sa sandaling makalabit ito (Cole 
1913). Gumagamit din ng patibong na gawa sa kahoy 
ang mga Bagobo, itinatali sa mga sanga ng puno o 
ikinakabit sa mga lambat na inilagay sa pagitan ng 
mga puno o mga poste upang makahuli ng ibon (LM- 
122) (Cole 1913; Gloria 1987). 

Para sa mga Bukidnon, hinuhuli gamit ang 
mahabang sibat, silo o hinahabol tungo sa 
paghuhulugang bangin ang malalaking hayop gaya 
ng usa at baboy damo (Cole 1956). Ang mga Mamanwa 
ay may iba't ibang silo at patibong sa partikular na 
hayop, kabilang ang balatik at tibaw para sa baboy, 
kagong sa ibon, laog sa unggoy, bayod sa milo (civet 
cat, Paradoxurus philippinensis) at daga (Masinaring 
2014). Mayroon namang iba't ibang uri ng palaso ang 
mga B'laan para sa iba't hayop, partikular sa usa, 
baboy, unggoy, isda at ibon (Cole 1913). Kabilang sa 
mga kagamitan ng mga Teduray sa pangangaso ay 
mga patibong na gawa sa paigkas (kotor, ambirut), 
sibat (feliyad: larawan 58a), mga hukay na tinaniman 
ng matutulis na kahoy (kanseb), pinahuhulog na 
troso (diran), pana (bohor) at palaso (banting: LM- 
140), pangasong sibat (sebat), blowgun (lefuk), 
at shotgun na gawang bahay (faletik) gamit ang 
tubong bakal (Schlegel 1994). Partikular na gamit 
ng mangangasong Teduray ang mga kawayang 
patibong na may paigkas, pana, palaso at sibat sa 
mga unggoy, usa at baboy, habang ang mga blowgun 
na may suliging na may lason ay para naman sa mga 
ibon (Wood 1957). 

May ilan ding kinagawiang kasanayan ang mga 
pangkat Lumad sa paghahanda at pamamahagi ng 
mga nahuling hayop matapos ang matagumpay na 
pangangaso. Sa mga komunidad ng Manobo, dahil 
ang pangangaso ay gawain lamang ng kalalakihan, 
sila rin ang namamahala sa pamamahagi at pagluluto 
nito (Manuel 2000, 110). Hinahati naman nang pahaba 
ng mangangasong Kanluraning Bukidnon Manobo 
ang nahuling hayop, itinatabi ang kalahati para sa 
kanya, at niluluto at ipinamamahagi ang kalahati 
para sa komunidad bilang alay ng pasasalamat 
kay Lelawag (Polenda 1989). Karaniwang pantay 
namang pinaghahatian ng mga sumaping nangasong 
Bukidnon ang nahuli nila, habang ibinibigay ng mga 
Teduray ang kalahati sa namuno ng nangasong 
pangkat na nagtustos ng aso at sandata (Cole 1956; 
Wood 1957). 


Larawan 58-\ba't ibang uri ng patibong at panghuli: Sibat (a; LM-141) ng Teduray mula Cotabato; ang kungan (b; 
LM-117) o pinagkukulungan ng nahuling ibon ng Ata Manobo sa Davao at mga inukit na ibong pangpa-in ng Giangan 
(c; LM-122) ng Ilog Talomo sa Davao, Subanen (d, e; LM-136, LM-137) at Manguangan (f; LM-126) ng Agusan; panghuli 
ng hipon (g; LM-139) ng mga Teduray sa Cotabato; kawit na gamit ng mga Subanen sa paghuli ng igat (h; LM-135); 

at dalawang uri ng panghuli ng isda (i, j; LM-125, LM-124) ng mga Higaunon sa Butuan. Koleksiyon ng Pambansang 
Museo ng Pilipinas. 


72 


PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
INSTRUMENTONG PANGMUSIKA 


Ang musika ay bahagi ng karamihan sa mga 
seremonyang ritwal at panlipunang pagtitipon ng mga 
pangkat Lumad. Ang mga katutubong instrumentong 
pangmusika sa katimugang Pilipinas ay binubuo ng 
mga instrumentong percussion at instrumentong 
may kwerdas at hinihipan na gawa sa tanso, kahoy at 
kawayan. Karaniwang kabilang sa mga ito ang mga 
gong, tambol, lute, kudyapi, birimbaw, plauta, at iba 
pa. 

Kutyapi ang tawag ng mga Bukidnon sa lute na may 
dalawang kuwerdas na karaniwang pinatutugtog ng 
lalaking musikero; ang kudyapi, o tangkol sa mga 
Bukidnon at saladay sa mga Manobo, ay karaniwan 
namang pinatutugtog ng babae (Manuel 1978). Sa 
mga T'boli, ang mga instrumentong pangmusika 
ay madalas na kinikilala gamit ang simbolong 
partikular sa isang kasarian at estetikong katangian 
ng ulirang lalaki at babaeng T'boli: lembang/lemnek, 
o may kataasang amplitude, at megel/lemnoy, o 
may kababaang amplitude, ang mga kategoryang 
ito. Kabilang sa lembang at megel o panlalaking 
instrumento ang agung (gong), t'nonggong (tambol) at 
bogul k'lutang (tambol gawa sa kahoy na barakilan): 
lemnek at lemnoy, o pambabaeng instrumento naman 
ang hegelung (lute) at s'ludoy (kudyapi) na maaaring 
patugtugin ng kapwa lalaki at babae (Mora 2005, 46). 

Sa mga ito, ang gong na may umbok na gawa sa tanso 
o bakal ang pinakakilala at ginagamit, tinatawag na 
agung o agong ng mga Bagobo, Bukidnon, Mandaya, 
Manobo at T'boli (LM-224) (Benedict 1916: Cole 1913: 
Garvan 1931; Manuel 1978). Mahalagang pag-aari 
ng mga datung Lumad ang tansong gong: hindi ito 
gawang lokal, kundi nagmula sa kalakalan at palitan 
sa pagitan ng mga pangkat sa rehiyon o bilang bahagi 
ng bride wealth (Benedict 1916; Garvan 1931). Isinasabit 
ng mga Bagobo ang agung nang may takip na goma 
at tela ang umbok, sa kawayan gamit ang yantok na 
baras, at pinatutugtog sa pagpalo ng maikling patpat, 
tinatawag na tap-tap (Benedict 1916, 84). 

Tambol o tambor ang tawag ng mga Bukidnon sa 
tambol na magkabilaan, tagonggong ito sa mga B'laan, 
t'nonggong sa mga T'boli, gimbal sa mga Kulaman 
(Manobo), guimbao sa mga Mandaya, at gimbar sa 
mga Bagobo (Manuel 1978: Mora 2005: Schreurs 1994), 
Karaniwang yari ito sa mga troso o puno ng sasa na 
nilukab, tinakpan ng hinatak na balat ng baboy o usa 
sa magkabilang dulo (LM-227 at LM-230) (Garvan 1931). 
Ang pinagsanib na ritmo ng mga pinatutugtog na 
tambol na tinatawag na gimbe, at ang agung naman ay 
karaniwang naririnig sa mga musikang pagtatanghal 
ng mga Bukidnon at Manobo (Buenconsejo 2000: Cole 
1956). 

Ang pagkakatulad ng instrumentong musikal ng 


73 


af ane 


un T 


Larawan 59-Taguk, o kudyapi ng mga Bagobo (LM-228), 
mula sa llog ng Upper Talomo, Davao. Koleksiyon ng 
Pambansang Museo ng Pilipinas. 


mga Lumadnon at Moro ay nagpapakita ng estetiko 
at simbolikong aspeto ng hanilang panlipunan 
at kultural na ugnayan. Halimbawa, parehong 
tumutugtog ang mga pangkat Lumad at Moro ng gong 
na may umbok tuwing may espesyal na okasyon. Ang 
tansong grupo ng agong ng mga Bagobo na binubuo 
ng pito hanggang walong piraso ay isinasabit nang 
patayo sa silong gamit ang kawayan at mga yantok, 
pinapalo ng tagapagtugtog habang nakatayo, 
ang gamit naman ng mga Maranao, tinatawag na 
kulintangan na binubuo rin ng pito hanggang walong 
pirasong gong, ay nakahiga sa mga buslot na inilagay 
sa parihabang kuwadro na may disenyong okir 
(Casino 1981: Cole 1913). Ang lute na may dalawang 
kuwerdas ng parehong mga komunidad ng Lumad 
at Moro sa katimugang Pilipinas ay karaniwang 
parehong hugis bangka, buwaya o naga (kathang-isip 
na ahas): gaya ng kutyapi ng Bukidnon at kudyapi o 
kudiapi ng Maranao (Casino 1981; Cole 1913: Manuel 
1978: Polenda 1989). Mayroon ding magkabilaang 
tambol at birimbaw ang mga Maranao, tinatawag 
nilang gandangan at kubing (Manuel 1978). 

Mahalagang bahagi rin ng buhay panlipunan, 
kultural at espiritwal ng Lumadnon ang paggawa 
ng musika. Pinaniniwalaan ng mga nakatatandang 
Kanluraning Bukidnon Manobo na natuto ang taong 
tumugtog ng kutyapi (lute na hugis bangka) sa 
pakikinig sa mga espiritung naninirahan sa puno 
ng balete sa gabi, habang nagpapatugtog sila ng 
kutyapi, pulala (plautang kawayan) at deyuzey (byolin 
na gawa sa kalahating bao) (Polenda 1989). 

Sa lipunang T'boli, iniuugnay ang mga 
instrumentong pangmusika at paggawa ng musika 
sa kuwento ng kanilang pinagmulan at mga bayani, 
partikular ang ligawan sa pagitan nila Boi Henwu at 
Lemugot Mangay (Mora 1987). Ayon dito, nagpatugtog 
ang unang babaeng T'boli, si Boi Henwu, ng tambol 
na barakilan bago umakyat sa langit upang 
makasama ang kanyang mangingibig, ang diyos na si 
Lemugot Mangay na lumikha ng mga instrumentong 
pangmusika bilang talinghaga ng kanyang pag- 
ibig kay Boi Henwu. Sa gayon, ang bogul k'lutang 
(ang barakilang tambol na pinatutugtog gamit ang 
malyete) ay iniuugnay kay Boi Henwu; ang hegelung 
(lute: LM-237 at LM-238), s'ludoy (kudyaping kawayan 
na maraming kuwerdas), kumbing (barimbing), 


d'wegey (byolin na patusok na may isang kuwerdas) 
at ketimbow (instrumentong ngayon ay wala na) ay 
iniuugnay naman kay Lemugot Mangay (Mora 1987, 
190-192; 2005, 32-34). Nauugnay rito ang isa sa mga 
tradisyunal na paraan sa komunidad ng T'boli upang 
patunayan ang pagkakasundo ng magkapareha, 
ang matagumpay na pagtatanghal ng seguyun, 
isang pangkat pangmusika kung saan lalaki ang 
nagpapatugtog ng hegelung at babae naman na 
s'ludoy (Mora 1987, 197). 

Makikita rin ang panlipunan at kultural na aspeto ng 
paggawa ng musika ng mga T'boli sa sebelang, isang 
komposisyong instrumental (utom) na itinatanghal 
lamang tuwing moninum (seremonya ng kasal), 
kung saan sabayang nagtatanghal ng magkaibang 
utom ang magkabilang partido ng ikakasal: ang 
isang utom ay nagpapatugtog ng tambol at grupo ng 
instrumentong percussion (t'nonggong ne kemsal), 
ang isa naman ay nagpapatugtog ng nakasabit na 
grupo ng gong na may umbok (s'lagi) (Mora 2005, 
46). Gayundin, nagbibigay ng panlipunan at pang- 
ekonomiyang prestihiyo hindi lamang sa kanyang 
pamilya, kundi sa kanya ring asawa, ang isang 
babaeng T'boli na mahusay sa pag-awit, paggawa ng 
musika, o pagsayaw (Casal 1978; Mora 1987). 

Maliban sa mga seremonyang ritwal at pagpipiging, 
pinapadali rin ng instrumentong musikal ng 
mga komunidad ng Lumadnon ang sistemang 
pagtutulungan at pagpapanumbalik ng kultura. 
Halimbawa, pinatutugtog ng mga T'boli ang k'lutang 
bilang hudyat sa iba't ibang okasyon gaya ng sesolong 
0 pagpapalitan, sa pagdiriwang ng matagumpay na 
pangangaso, at sebonok o paghiganting pagpaslang, 
kung kailan sabay ding hinuhudyat ang pagtungo 
ng  ipinaghiganting loyof 
(kaluluwa) sa kayung (mas 
nakatataas na lugar) (Mora 
1987, 205). Pinapalo ng mga 
kamag-anakang Manobo ang 
kanilang mga gong upang 
magpaabot ng mensahe o 
humingi ng tulong tuwing 
may pag-aaway o pangayaw 
(Arcenas 1993: Garvan 1931: 
Manuel 2000). Tumatawag 
naman ng espiritu ang tunog 
ng mga gong at tambol na 
saliw sa lisag (ritmong sayaw) 
ng mga Agusan Manobo 
tuwing ritwal ng pagkawala ng 
malay o yana-an (Buenconsejo 
2000). 

Ang mataas na 
pagpapahalaga ng lipunang 
Manobo sa kanilang mga 
instrumentong pangmusika ay 


mas pinagtibay pa bilang kinatawan ng pagpapakilala 
sa sarili at tunay na pinagkukunang puhunan para sa 
kultural na pagbabagong-buhay ng kilusang Tuddok 
to Kalubbaran ni Apo Ayon Umpan, binuo ng kamag- 
anakang Manobo noong muling pagsasama nila sa 
Sayaban, Lunsod ng Kidapawan, Hilagang Cotabato 
(Alejo 2000, 98-99). Higit sa pagkamit at pagtugtog 
ng kanilang mga instrumentong pangmusika sa 
mga susunod na pagtitipon ang ginawa ng kilusang 
Tuddok. Inilahad nila kalaunan ang kontekstong 
pulitikal ng gawaing ito, ang muling pagsasama- 
sama ng kamag-anakan nila bilang puwersang 
kritikal at potensyal na magpapalakas sa muling 
pag-angkin ng karapatan upang panghawakan ang 
tinubuan nilang lupa, partikular sa mga lugar sa 
Bundok Apo na okupado ng heotermal na planta ng 
Philippine National Oil Company (PNOC) (Alejo 2000, 
104). 

Kasama ng iba pang mga tradisyunal na sining 
at kasanayan, ang Pambansang Komisyon para sa 
Kultura at Sining (NCCA) ay nag-aalok ng pagsasanay 
at workshop sa katutubong musika na isinasagawa 
ng mga buhay pang maestro sa di-pormal na 
paaralan sa mga komunidad sa buong bansa, kilala 
bilang School of Living Tradition (SLT). Ilan sa mga 
naitatag na SLT sa Mindanao ay ang Buhangin Davao 
City SLT (sining pagtatanghal ng Ata Matigsalog), 
South Cotabato SIT (pagtugtog ng instrumentong 
musika ng B'laan), Caraga, Davao Oriental SLT 
(instrumentong pangmusika ng Mandaya), Bukidnon 
SLT (sayaw, awit at instrumentong pangmusika ng 
Tigwahanon Matigsalog Manobo) at Zamboanga del 
Sur SLT (instrumentong pangmusika, awit at sayaw ng 
Subanen) (NCCA 2015). 


Larawan 60-Mga manunugtog ng hegelung noong Helobung Festival sa Lake Sebu, 
South Cotabato. Nobyembre 2016. JT Marquinez/NMP Ethnology. 


Ang mga pagriritwal at pagtitipon ng mga 
Lumad ay hindi lamang mga saligan ng pagkilala 
sa mga espiritu, ngunit sa mga ito nabibigyan 
ng pagkakataong maihatid at mabigyang- 
kahulugan ang mga nakaugaliang alituntunin 
at tradisyon sa pamamagitan ng pagkain, pag- 
inom, pagsayaw at pagbigkas ng awit pang- 
seremonya ng mga nakababatang salinlahi. 
Halimbawa sa seremonyang keligaan, isang ritwal 
ng pagpapagaling na nagbibigay-buhay sa ilang 
bahagi ng epikong Ulegingen, sinasayaw ng mga 
Kanluraning Bukidnon Manobo ang legudas upang 
magpalubag-loob sa mga espiritu at pagalingin 
ang may sakit (Polenda 1989). Ang pangkat ng 
kalalakihan at kababaihan ay sumasayaw nang 
nakapalibot sa baylan sa saliw ng ritmo, kasabay 
ang pag-awit sa mga espiritu. 

Bagaman hindi sa paraan ng malayang pagpili, 
gawa ng pagkawala ng kanilang minanang 
tinubuang lupa, karamihan ng mga lipunang 
Lumad ay ginawang umakma sa ekonomiyang 
pananalapi sa pamamagitan ng paglilinang ng 
pananim na maipagbibili at paghahanap ng 
panandaliang sahurang paggawa sa pagtotroso 
at minahan. Sa gayon, ang pagritwal sa mga 
espiritu upang humingi ng tulong ay taliwas na sa 
kasalukuyang konteksto at karaniwang itinuturing 
bilang karagdagang gastusin sa kanilang nauubos 
nang  pinagkukunang-yaman (Paredes 2006, 
544). Halimbawa, ang moninum ay kilala bilang 
pinakamaringal at pinakamasikot na seremonyang 
pagpipiging ng mga T boli, karaniwang binubuo ng 
serye ng anim na pagpipiging sa loob ng dalawa 
hanggang anim na taon sa siklong agrikultural, 
nagsisilbi bilang pagpapatibay ng pag-aasawa at/o 
ugnayan mula sa pag-aasawa sa pagitan ng mga 
pamilya at komunidad, at ritwal ng pagpapagaling 
sa mga maysakit na kamag-anakan (Duhaylungsod 
at Hyndman 1993; Mora 2005). Sa isang panayam 
noong Nobyembre 2016 sa Lake Sebu, pinahayag 
ni Boi Rosie Sula na maging ang mga mayamang 
pamilya ng T'boli sa kasalukuyan ay mas payak 
ang pagdiriwang ng kasalan kaysa isagawa ang 
matagal na paghahanda at masalimuot na atas ng 
tradisyunal na moninum. 


PAGLILIBING AT ANG MGA MINANANG TINUBUANG LUPA 
Naisama sa mga tala ang kapuna-punang takot ng 
mga pangkat Lumad sa espiritu, hindi lamang sa 
busau kundi pati sa yumao (Finley 1913; Garvan 
1931). Sa mga Manobo, ang alay na pampalubag 
ay nganga, manok at baboy, habang ang tambol 
at gong ay pinatutugtog sa buong hanggan ng 
lamay upang bugawin ang mga masasamang 
espiritu (Garvan 1931, 133). Nililisan ng pamilya 
ng pumanaw na Bagobo ang kanilang bahay 


75 


Pananaw sa Sandaigdig 


matapos magsakripisyo ng tao dahil “wala na ang 
tao at nararapat ding mawala na ang bahay niya" 
(Gloria 1987, 44). Nilalaman ng mga tala noong 
unang bahagi ng ika-20 siglo na ang mga yumao 
na nakapaloob sa trosong hinungkab o nakabalot 
sa mga banig, ay inililibing nang nakabaon sa 
lupa, sa hinungkab na punongkahoy, minsan sa 
ilalim ng bahay, o matataas na lugar sa loob ng 
dalawang araw mula pagkamatay (Cole 1956; 
Finley 1913; Garvan 1931; Gloria 1987; Guérgen 
2010; Schreurs 1994, 42). Napansin na naglilibing 
sa natural na kuweba ang mga Subanen (Finley 
1913). Lumalabas na ganito rin sa mga Manobo 
na nakitang nagtutungo sa mga kalapit na kuweba 
sa okasyong kinakailangang magsumamo sa mga 
ninuno, partikular ang mga libing bago ang ika-20 
siglo (Garvan 1931). 

Pinagtitibay ang mga ito ng kamakailang 
arkeolohikal na pagsisiyasat. Halimbawa, kabilang 
sa mga natuklasan sa talampas ng Kulaman (914 
meters above sea level [masl]) sa Cotabato ay ang 
mga urnong apog (LM-217 at LM-218) na may 
kasamang labi na pinapalagay mula noong 1450 
taon bago ang kasalukuyan (BP) (Briones 1972; 
Kurjack at Sheldon 1970; Maceda 1964, 1965; 
Samson 2008). Ang parehong antropomorpiko 
at di antropomorpikong sisidlang yari sa luwad 
na ginamit bilang pangalawang libingang banga 
ay natagpuan din sa Pinol, Maitum, Sarangani 
(larawan 61), at, gamit ang mga kasamang labi, 
pinapalagay mula noong 2020 BP (Cuevas at 
de Leon 2008; Dizon 1991; Dizon et al. 1992). 
Iminungkahi rin ng mga arkeologo na ang takip na 
antropomorpiko ay nagpapakita ng pagtangka ng 
mga magpapapalayok na maisalarawan ang yumao 
(Dizon at Santiago 1996). Ayon kay Datu Angul, 
isang Manobo, noong ika-21 ng Nobyembre, 2015 
sa kanilang paunang pagbisita sa eksibisyong ito, 
ang mga antropomorpikong takip na bahagi ng 
kabuuan ng mga kagamitang panlibing ay isang 
kagawiang nauugnay sa pagsamba sa mga ninuno. 

Sa mga lugar na pinaglibingan sa Suatan, 
Lungsod ng Butuan, nakita sa mga arkeolohikal 


Larawan 61-Mga takip na anthropomorphic ng libingang 
banga mula sa Kuweba ng Ayub sa Maitum, Sarangani 
Province (kaliwa hanggang kanan: LM-221, LM-220 at LM- 
219). Koleksiyon ng Pambansang Museo ng Pilipinas. 


Sinaunang mga Ugnayan at Tagpo 


na paghuhukay na ang mga yumao ay inililibing 
sa mga kabaong na nilukab na trosong dongon 
(Heritiera littoralis) na may pansarang paltak; 
kasama ng labi ang personal na kagamitan ng 
yumao (Burton 1977). Ang mga kabaong na kahoy 
na may kasamang kagamitang pangkalakalan na 
pinapalagay mula noong ika-15 siglo sa Butuan ay 
nagpapahiwatig na unang naging panirahan ang 
mga ito, kinalaunan ay pinaglibingan. 

Dahil sa kakulangan ng mas malalim na pag- 
aaral at malimit na pandarayuhan ng Lumadnon 
na nasasaad sa kanilang kasaysayang pasalita, 
hindi posibleng matukoy ang mga populasyong 
nanahan sa pook arkeolohikal sa mga tantiyang 
petsa na nabanggit. Sa kasalukuyan, ang mga 


lugar na ito ay kilalang panirahan ng mga Manobo, 
Teduray, T'boli at B'laan (BALC 1994 kay Paredes 
1997, 285; Briones 1972; Duhaylungsod at 
Hyndman 1993, 63-64). 

Ang paglilibing ng Lumadnon ay isa sa mga 
dahilan kung bakit ang lupa ay itinuturing na 
pisikal na kinatawan ng kanilang pagkakakilanlang 
etniko, dagdag pa, dito rin inihahayag ang 
kanilang pagpapahalaga sa buhay na makikita 
sa kanilang kasanayan sa paglilinang, paggawa 
at pagbabahaginan (Duhaylungsod at Hyndman 
1993, 72; Paredes 2007, 31). Ang ilan sa mga 
lugar na ito rin ang konkretong representasyon ng 
kanilang pasalitang kasaysayan (Duhaylungsod at 
Hyndman 1993, 72; Paredes 2013, 31). 


SINAUNANG MGA UGNAYAN AT TAGPO 


ng mga Lumad ay masigasig na kalahok sa 

kalakalan, palitan at iba pang mga gawain sa 
rehiyong ngayon ay tinatawag na Timog-Silangang 
Asya, gaya ng karatig nilang mga Muslim. Mula 
sa mga pag-aaral sa arkeolohiya, kasaysayan at 
etnograpiya, mayroong mga ebidensya mula sa 
panahong pre-contact hanggang sa unang bahagi 
ng ika-20 siglo na nagmumungkahi na ang iba't 
ibang pangkat Lumad ay nakasusong sa mga 
kasunduang pulitikal at sosyo-ekonomiko, salungat 
sa nananaig na sila ay mga taong babahagya ang 
kasaysayan o walang kasaysayan (Alejo 2000, 192; 
Duhaylungsod at Hyndman 1993, 70; Fox 1957, 
2-3; Paredes 2000, 75; 2013, 6-7). 


SINAUNANG PAKIKIPAG-UGNAYAN, PAKIKIPAGMUOK AT 
MGA ALYANSA 
Ang mga Lumad ay mayroong kapamaraanan 
upang makakuha ng mga ekolohikal na yamang 
karaniwang matatagpuan sa mga ilaya ng 
Mindanao. Napatunayang mahalaga ang mga ito 
bilang pamalit sa mga angkat at mamahaling mga 
kalakal mula sa mga banyagang negosyante. Sa 
isang banda, nagsilbi itong lakas ng lokal na bahagi 
ng malawakang sistema ng kalakalang pandagat 
kung saan ang mga pamunuan sa Mindanao at 
Sulu ay kabilang. Mayroong mga mahalagang 
ebidensiya ng masikot na istrukturang pulitikal 
sa mga komunidad ng Pilipinas na itinatag upang 
mag-anyaya, panatilihin, at lalong palawigin ang 
mga ugnayan at paglahok sa relasyon at kalakalang 
panlabas, katulad ng mga ulat at tala ng mga 
kasunduan sa pakikipagkalakalan, pag-aasawa at 
pagsalakay (Fox 1957, 7; Junker 2000, 292-303; 
Scott 1994, 173-175). 
Walang  pag-aalinlangang 


mayroong  mga 


76 


kasunduang naitatag sa pagitan ng mga pangkat 
Lumad na hindi lamang batay sa pagkakamag- 
anakan, maging sa kalapit na mga Moro. Isang 
halimbawa nito ay ang kalakalang relasyon ng 
mga Manobo sa mga Matigsalug, Tavahawa 
(Tagabawa) at Jangan (Bagobo) na pinagkukunan 
nila ng mga talim na pahiluma, kabayo at kayong 
abaka (Gloria 1987; Manuel 2000). Naitala rin na 
sila ay nakikipagpalitan sa mga mangangalakal 
na Muslim sa llog ng Pulangi hanggang ika-19 
na siglo. Dito nila nakuha ang mga talim, gong, 
pinggan at mangkok mula Tsina na nagiging pusaka 
o pamana ng mga ninuno sa mga kasalukuyang 
populasyon ng kanilang inapo (Manuel 2000). Sa 
Ilog ng Agusan naman kalahok ang mga Higaunon 
at iba pang pangkat Manobo sa lokal na bahagi 
ng malawakang kalakalan ng Butuan sa mga 
taga-Tsina at Champa (ang sinaunang kahariang 
Indochina na sakop ngayon ng timog Vietnam) na 
kinabibilangan ng ginto, pagkit kanela o cinnamon, 
civet, yantok, abaka at iba pang kalakal mula sa 
kagubatan mula pa noong ika-10 siglo (Cembrano 
1998; De la Costa 1965; Sy 1970). 

Isa pang natutulad na relasyon ay ang Teduray at 
Maguindanao na inilalarawan sa isang pasalitang 
kasaysayan ng parehong Lumad at Moro noong 
pagdating ng unang Sultan ng Maguindanao na si 
Shariff Kabungsuan (Eugenio 1996; Wood 1957). 
Tungkol ito sa magkapatid na sina Tabunaoway 
at Mamalu, mga nuno ng mga Maguindanao at 
Teduray, na nakatira sa pook ng Ilog ng Pulangi. 
Umanib ang mas nakababatang si Tabunaoway 
sa Islam pagdating ni Shariff Kabungsuan, 
samantalang ipinagpatuloy ng mas nakakatandang 
si Mamalu ang minanang paniniwala. Nagkasundo 
silang magbukod--si Mamalu ay lumipat sa 


PINAGTUTUUNANG KULTURAL NA MATERYAL— 
PAGNGANGANGA 


Ang pagnganganga ay malawakang isinasagawa sa 
iba't ibang pangkat etnolinggwistiko sa Pilipinas. Sa 
Lumadnon, kilalang kaugalian ito ng kababaihan at 
kalalakihang Bagobo at Manobo (Benedict 1916; Cole 
1913). 

Ang nganga o mama ay karaniwang binubuo ng 
ikapat ng bungang areca (Areca catechu; LM-239), 
kasama ang buyo o dahon ng ikmo (Piper betle; LM- 
240), kaunting apog o tabon-tabon (Atuna racemosa; 
LM-242) at tabako (Nicotiana tabacum; LM-241). 
Lumilikha ng pulang dura ang pagnguya nito. Sabay 
na nginunguya ng Manobo at Higaunon ang nganga at 
buyo kasama ang apog mula sa sinunog na talukap ng 
panlupang suso (Pila spp.), tabako at bunga ng yantok. 
May mga pagkakataong naglalagay din ng balakbak 
ng kalingang (Mindanao cinnamon, Cinnamomun 
mindanaense) para sa karagdagang lasa at amoy 
(Burton 1977: Cembrano 1998). Gamit ang maliit na 
pandikdik, dinudurog naman ng iba ang mga sangkap 
hanggang pino na ito, gaya ng karaniwang ginagawa 
ng matatandang kalalakihan na Bagobo at Bukidnon, 
at mga indibidwal na may ginawang pagbabago sa 
ngipin nila para sa layuning estetiko (Cole 1913, 1956). 

Karaniwang itinatabi ang mama para sa sariling 
pagkonsumo, binabahagi bilang pahayag ng 
pagkakaibigan o mabuting pakikitungo sa mga bisita 
na maaaring kakilala o dayuhan, o gamit bilang bahagi 
ng isang seremonyal na pag-aalay. Itinuturing din 
itong pangangailangan upang matamo ang parehong 
kanais-nais na kalagayan sa pakikitungo sa tao at 
nasa mundo ng espiritu. Sa mga Kanluraning Bukidnon 
Manobo, ang mama ay paraan upang makapagtatag 
ng kaugnayan sa ibang tao, at nagsisilbing bahagi ng 
mga seremonyal na pag-aalay upang pukawin ang 
mga diyos sa paghingi ng kanilang tulong (Polenda 
1989). 

Ang nganga ay itinuturing din na handog mula sa 
Kataastaasang Nilalang na nagbibigay ng walang- 
hanggang buhay at lakas ng pangangatawan. 


Mahalaga ito sa mga Bukidnon Manobo bilang anyo 
ng gamot. Makikita ito sa isang eksena sa epiko nilang 
Ulahingan o Ulegingen, kung saan ang isang babaeng 
may ketong na pinagaling ng nganga, nagngangalang 
Mungan, ay tumanggap ng walang-hanggang buhay 
at bilang huling hakbang sa pagiging ganap na 
shaman, kumonsumo ng bunga ng areca na may 
guhitang ginto mula kay Nengazen (Polenda 1989). Sa 
gayon, patuloy ang tradisyon ng pagnganga sa mga 
Bukidnon Manobo. 

Kabilang sa mga seremonya na nangangailangan ng 
pag-aalay ng nganga ay ang ritwal ng pagmamay-ari 
ng espiritu o yana-an ng mga Agusan Manobo para sa 
mga tumutulong sa espiritu, at bago ang pagtatanim 
sa mga Bagobo (ginum) at Bukidnon (kaliga), at iba 
pa (Achanzar 2007; Buenconsejo 2000; Cole 1956). 
Sa setefungor o seremonya ng pag-aasawa ng mga 
Teduray, naghahandog ng nganga sa ikinakasal ang 
ina ng babae na itinatago nila hanggang hanilang 
hamatayan (Schreurs 1994, 40). 

Ang mga sanghap ng nganga ay haraniwang 
itinatabi sa mga kahong gawa sa tanso, o dala-dala sa 
mga pinalamutiang bashet o lukbutan sa paglalakbay 
(larawan 62; LM-249 at LM-255; tingnan ang figure 
5) Ang mga tansong pinaglalagyan ng nganga ay 
karaniwang may bilang na apat o isang parisukat na 
kahong hinati sa tatlo o apat para sa bawat sanghap. 
Maaaring dalhin ito gaya ng lalagyan ng sigarilyo o 
itago sa tahanan para sa mga bisita (Casifio 1981). 
Ang lalagyang tanso ng mga Teduray ay nakuha mula 
sa mga Maguindanaon, kapalit ng produkto mula sa 
kagubatan, gaya ng yantok at pulot na kasama ng 
iba pang kalakal tulad ng kris, mga kuwintas, gong at 
sibat: ginagamit ito bilang bride price (Schlegel 1994), 
Dinadala naman ng kalalakihan at kababaihang 
Bagobo ang nganga at tabako sa mga sakong 
nakasabit sa kanilang likod, o pinalamutiang mga bag 
at basket (Cole 1913). Gumagamit din ng hiwalay na 
lalagyan ng apog para sa nganga na gawa sa maliliit 
na tubong kawayan, upo (gourd) o talukap. 


Larawan 62-Iba't ibang uri ng lagayan ng nganga at tabako. Kaliwa hanggang kanan: Buka binudai (LM-261) para sa 
tabako ng Mandaya mula sa Caraga, Davao. Binuta (LM-252) ng mga Bagobo ng Ilog Talomo, Davao. Ankub (LM-245) para 
sa nganga ng kababaihang B'laan mula sa Padada, Davao. Pinalamutiang bakat (LM-258) para sa nganga ng Mandaya mula 
sa Agusan Valley. Mga mamaan ( LM-253 at LM-254) ng Bagobo na gawa sa brass, mula sa Calinan, Davao. Koleksiyon ng 


Pambansang Museo ng Pilipinas. 


Sinaunang mga Ugnayan at Tagpo 


Larawan 63-““An Ata young man; Davao, Mindanao (1901): 
Mula sa kagandahang-loob ng Philippine Photographs 
Digital Archive (PHLA400), University of Michigan Digital 
Collections. 


kabundukan at si Tabunaoway ay nanatili sa 
kapatagan—at magkalakalan (Schlegel 1972; 
Wood 1957). Ipinaliliwanag nito ang komersyo 
sa pagitan ng dalawang pangkat mula pa noong 
ika-14 hanggang ika-19 na siglo na nakatala sa 
mga pangkasaysayan at etnograpikong pag-aaral 
(Schlegel 1994, 19-21). Nangangalap ang Teduray 
ng pangkalakal mula sa kagubatan tulad ng pagkit, 
yantok at dagta ng puno kapalit ng kayo, metal, 
palayok at asin na gamit nila bilang bride wealth, 
para sa pakikidigma, mga ritwal at bilang tanda ng 
katayuan sa buhay. Ipinagpapalit ng Maguindanao 
ang mga ito sa itinalagang lugar ng pagpapalitan sa 
Cotabato (humigit kumulang taong 1515, ngayon 
ay Lungsod ng Cotabato) para sa porselana, sutla 
atiba pang mga mamahaling kalakal (Junker 2000). 
Kabahaginan din ng Teduray at Maguindanao sa 
kasaysayang ito nina Mamalu at Tabunaoway ang 
Manobo (Casifio 2000, 305-311, tala bilang 13 
kay Hayase 2007, 76). Tinustusan ng Subanen ng 
Zamboanga at Bagobo ng Davao ang itinalagang 
lugar ng pagpapalitan sa Jolo (humigit kumulang 
taong 1450) ng mga kalakal mula sa dagat at 
kagubatan sa pamamagitan ng mga Sama (Junker 


78 


2000, 232). 

Isa pang salaysay ng pagkakamag-anak ng mga 
Lumad at Moro ang pasalitang kasaysayan na 
nagtatampok sa magkapatid na sina Balaoy at 
Belen na ninuno ng mga Bukidnon at Maranao (Lao 
1987, 23-31). Pinaniniwalaang ang magkapatid na 
naglalakbay sa karagatan ay dumating sa Mindanao 
sa paghanap ng inuming tubig. Nagkasundo silang 
maggagalugad nang hiwalay—binagtas ng mas 
nakatatandang si Belen ang kinikilala ngayon 
bilang Lanao del Sur at umabot sa kasalukuyang 
Upper Pulangi Valley, samantalang sinundan ni 
Balaoy ang ilog tungo sa kasalukuyang lalawigan 
ng Bukidnon; tanaw mula sa dalawang lugar na ito 
ang Lawa ng Lanao. 

Naitala rin ang pag-aasawa at iba pang mga 
sanduguan hindi lamang sa pagitan ng iba't ibang 
pangkat Lumad, kundi maging sa pagitan ng mga 
Lumad, Moro at Bisaya bago pa dumating ang 
Kastila (Cole 1913; Fraiser 2001; Hayase 2007; 
Manuel 2000; Paredes 2013). llan sa pangkat 
Lumad na mayroong ugnayan sa Moro sa pag- 
aasawa ay ang Bagobo, Manobo at Subanen, 
kung saan sa huling pangkat sinasabing nagmula 
ang Morong pangkat ng Kolibugan na may wikang 
nahahalintulad sa Subanen (Christie 1909). Ang 
pangunahing layunin ng mga kasunduang ito 
ay tiyakin na mapakinabangan ang ugnayang 
pulitikal na ito tuwing pangayaw o pananalakay 
na isinasagawa upang matamo ang katarungan, 
makabihag ng mga alipin, o magkamit ng 
pagkilalang sosyo-ekonomiko (Cole 1913; Elkins 
1993; Hayase 2007). Ang mga T'boli ay mayroon 
ding kasunduang tinatawag nilang sabila, matibay 
at panghabambuhay na pagkakaibigan sa pagitan 
ng mga datu na itinatatag sa ritwal ng pagpapalitan 
ng mga handog. Sa ganitong paraan naitatag ang 
kanilang alyansa sa mga datung Muslim, Manobo 
at B'laan noong unang panahon (Duhaylungsod at 
Hyndman 1993, 70). 

Ang pangayaw o pagsalakay ay isinasagawa 
sa pagitan ng mga pangkat Lumad, halimbawa, 
Bagobo laban sa Ata, B'laan at Tagakaolo, Ata 
laban sa B'laan, o laban sa mga pangkat Moro 
(Cole 1913; Gloria 1987). Kadalasang tumutulong 
sa pangayaw na pinamumunuan ng Moro ang 
kaugnay nilang pangkat Lumad hanggang sa 
Visayas, gaya ng Karaga (maaaring mga Mandaya 
na naninirahan sa Caraga, ngayon ay bahagi ng 
Davao Oriental) sa mga Maguindanao (Paredes 
2013, 27). Ang pagpugot ng ulo, maging ng iba 
pang bahagi ng katawan, ay karaniwang gawain 
ng Kulaman (Manobo), Bukidnon at B'laan, 
pinanghahawakan bilang pagpapatunay ng 
pagkitil ng buhay, o hanggang maisagawa ang 


seremonyang ritwal para kay Talabusao, ang diyos 
na lumilingap sa mga bagani ng Bukidnon (Cole 
1913, 1956; Wood 1957). Sa mga Bagobo, ang 
mga aliping di-Bagobo ang isinasakripisyo upang 
magpalubag sa mga espiritu sa pagkakataong may 
kalamidad o pumanaw ang isang magani o datu 
(Benedict 1916; Gloria 1987, 18-19; Hayase 2007, 
162). 


MGA MISYONG KASTILA SA MINDANAO 

Kakaunti lamang ang pagbanggit tungkol sa mga 
Lumad noong panahon ng Kastila. Isang malinaw 
na dahilan nito ang noong hinaharap na hamong 
organisasyunal ng pamahalaang kolonyal sa 
pagpapalakad sa Mindanao bilang bahagi ng 
kolonya, karagdagan sa malawakang oposisyon 
ng mga Moro (Bernad 1972, 107; Wernstedt 
at Simkins 1965). Gayunman, ipinakikita ng 
kamakailang mga arkibal na pag-aaral ang matagal 
nang relasyon sa pagitan ng mga pangkat Lumad 
at misyonerong Recoletos (Orden de los Agustinos 
Recoletos) na nagtagal ng humigit-kumulang 
tatlong siglo partikular sa  hilagang-silangan 
ng Mindanao, sa kabilang banda, kinikilala 
nila ang mahalagang bahagi ng Mindanao sa 
pagkakatatag ng kanilang Orden (Bernad 1972, 
239; Paredes 2013, 43). Kabilang sa mga Lumad 
na may kaugnayan sa Recoletos ay kilala bilang 
mga Kagayanon, Karaga at Tagoloan na ang mga 
panirahan ay matatagpuan sa ngayong Cagayan 
de Oro, Agusan del Sur at Davao Oriental (Paredes 
2013, 65, 89, 125). 

Taong 1596 nang maitatag sa Butuan ng mga 
Heswita ang kanilang unang misyon (Arcilla 2013, 
18, Bernad 1972, 215, 248, De la Costa 1961, 
163). Sa isang banda, nagsilbi silang pari sa mga 
pwersang Kastila noong kasagsagan ng ekspedisyon 
laban sa mga Muslim at, sa maikling panahon, 
pinangasiwaan din nila ang pamunuang Kastila 
sa rehiyon, ipinadala sila sa Mindanao mula 1861 
hanggang 1899 upang ipabatid ang ebanghelyo sa 
mga naiiwang hindi binyagang populasyon (Arcilla 
2013). Sa kabuuan, nagbunga ng pagbabagong- 
loob ng mga Lumad tungo sa Katolisismo ang 
misyong Kastila, bagaman lumilitaw na mayroong 
mga datu na piniling hindi magbagong-loob, sa 
halip nakipagtulungan na lamang sila (Paredes 
2013, 77; Schreurs 1994, 212-213). Itinayo ang 
himpilan ng misyon at kuta sa mga lugar kabilang 
ang Tandag, Bislig, Butuan, Cagayan de Oro, Iligan, 
Dapitan, Zamboanga, Siargao at Linao (ngayon ay 
Bunawan) (Wernstedt at Simkins 1965, 84). 

Pinagkakaila ng mga kasalukuyang datung 
Higaunon na  nasupil ng  kolonyalista at 
misyonerong Kastila ang kanilang mga ninuno, at 


79 


Sinaunang mga Ugnayan at Tagpo 


gawa ng kakaunting pahiwatig ng impluwensiyang 
Kastila sa mga Lumad, mahirap itong pabulaanan 
(Paredes 2013, 2). Iminumungkahi ni Paredes na 
maaaring ganito nga ang nangyari, dahil sanay na 
ang mga komunidad ng Lumad sa pakikipagharap 
sa dayuhan mula sa ugnayang kalakalan bago 
pa man dumating ang kolonyalistang Kastila. 
Maaaring hindi nila nakita bilang panganib ang 
mga misyunaryong Kastila, sa halip kumatawan 
sila sa mga bagong ideya na sa kinalaunan ay 
sinala at iniangkop ng mga Lumad, isang katangian 
na napansing karaniwan sa mga komunidad na 
nasasakupan ng Timog-Silangang Asya (Andaya 
1997, 398, Paredes 2013, 55-56, 165). Ang 
pagbabagong-loob nila tungo sa Katolisismo ay 
maaaring nakita bilang taktikang pulitikal laban 
sa Morong mananalakay at para sa negosasyon 
sa mga tributaryo, batay sa mga talang arkibal 
tungkol sa pangkat Lumad na Tagaloan noong 
1722 (Paredes 2013, 123-124). Noong panahong 
iyon, ang pag-aalyansang likha ng pagsapi sa 
relihiyon ay nababatay sa kung paano ito magiging 
kapakipakinabang sa kanila, hanggang ika-17 na 
siglo, hindi usapin ang pagkakaiba ng relihiyon 
(Hayase 2007, 57, 65). Gayon pa man, mayroon pa 
ring mga komunidad ng Lumad na hindi umayon 
sa pagtatatag ng ugnayan sa Espanya at piniling 
tumungo sa higit pang ilaya (Hayase 2007, 160: 
Paredes 1997, 167: Schreurs 1986, 100). 


MULING PAGTATAKDA NG MGA LUPAING LUMADNON SA 
IKA-20 SIGLO 
Ang lupa ay pisikal at materyal na kumakatawan 
sa pagkakakilanlang etniko ng mga Lumad, at ang 
iba sa mga lugar na ito ay ang pagpapatunay sa 
kanilang pasalitang kasaysayan (Duhaylungsod at 
Hyndman 1993, 72: Gaspar 2000, 104, Paredes 
1997, 31). Salungat noong panahong kolonyal ng 
Kastila, ang kolonyal na pamahalaang Amerikano 
at mga sumunod pang pamunuan ay pisikal na 
inangkin ang lupaing ito sa pamamagitan ng 
pandarayuhan at organisasyong korporasyon. 
Malaki ang pagkakaiba nito sa kanilang karanasan, 
gaya ng pagsalakay ng mga komunidad ng Muslim 
kung saan ang mananalakay ay umaalis din 
kinalaunan at binabalikan ng Lumad ang mga 
lugar na ito (Paredes 1997, 274). Sa mga Bagobo 
naman, dagdag sa pagkawala ng pinagkukunan 
ng kabuhayan, kawalan din ito ng kaugnayan 
at paraan upang palubagin ang mga espiritu sa 
pagkakataong may naganap na kalamidad (Hayase 
2007, 177). 

Habang ang kolektibong pag-aari ng lupa ang 
kinagawian nila batay sa kanilang pasalitang 


Sinaunang mga Ugnayan at Tagpo 


kinaugaliang batas, ang pamahalaang kolonyal 
ng Amerikano na pumalit sa mga Kastila sa ilalim 
ng Kasunduang Paris noong ika-10 ng Disyembre 
1898, ay nagpahayag na lahat ng lupang walang 
titulo ay pampublikong lupa na pag-aari ng estado. 
Kabilang sa panukalang nakaapekto sa mga 
katutubong pangkat ay ang paglikha ng Bureau 
of Non-Christian Tribes noong 1901, ang Land 
Registration Act ng 1902 at ang Public Lands Act 
ng 1905, at ang mga humaliling salin nito; sa mga 
ito nagsimula ang sistematiko at pinanukalang 
pagpapatira ng estado sa "frontier" ng Mindanao 
ng nandarayuhang taga-Luzon at Visayas (Acosta 
1994, 89; Duhaylungsod at Hyndman 1993, 74; 
Eder at McKenna 2004, 56-85; Wernstedt at 
Simkins 1965, 83). 

Binuksan nila ang Mindanao bilang panirahan ng 
mandarayuhan, partikular ang mga Kristiyanong 
taga-kapatagan na tumulong sa pagpapapayapa 
at pakikipag-isa ng mga hindi Kristiyanong 
komunidad, ang pinakamalaking bilang ng 
panirahan ay naitala noon sa mga lalawigan ng 
Agusan, Cotabato, Davao, Lanao at Zamboanga 
(Gaspar 2011). Dagdag pa rito, binahaginan din 
ng malalaking sukat ng lupa sa Mindanao ang 
negosyong agrikultural kung saan mula ang mga 
inangkat na ani para sa pandaigdigang merkado. 
Sinimulan ito ng pagtatag ng plantasyon ng 
abaka, niyog, pinya, at iba pa (figure 34: Gaspar 
2000, Hayase 2007; Wernstedt at Simkins 1965). 
Lumawak pa ito sa pag-unlad at pagpasok ng 
Amerika sa pandaigdigang merkado ng industriya 
ng pagtotroso sa kahabaan ng pamumunong 
kolonyal nito sa Pilipinas. Hindi pinapayagang 
magmay-ari o umupa ng lupa ang mga banyagang 
di-Amerikano, kung kaya't ang paggamit nila ng 
lupa ay bunga ng pakikipag-ugnayan nila sa mga 
katutubong pangkat, tulad ng mga Hapon sa 
lupaing Bagobo sa Davao na pinaglilinangan ng 
abaka, kung saan tumatanggap ang mga Bagobo 
ng 10 hanggang 20 bahagdan ng kanilang ani 
bilang upa (Gloria 1987, 76-80, Hayase 2007, 
176-177; Tiu 2005, 32-33). Nagdulot ito ng 
kawalan ng karapatan ng mga katutubo mula sa 
kanilang minanang tinubuang lupa at malawakang 
pagkakalbo ng kagubatan ng Mindanao (Arcenas 
1993, 52: Gaspar 2000, Tiu 2005, 38). 

Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, 
ang Commission on National Integration (CNI) ay 
itinatag noong 1957 upang itaguyod at itulak ang 
paglalagom ng mga hindi Kristiyanong Filipino sa 
pangkalahatan (Eder at McKenna 2004). Sa ilalim 
ng CNI, nanatiling walang solusyon ang alitan 
tungkol sa minanang lupang tinubuan matapos 
gawing lehitimo ang panirahan ng mga dayo at 


80 


ang mga katutubong komunidad ay inilipat sa 
mga reserbasyon (Acosta 1994). Nananatili pa rin 
ang isyung ito bilang pangunahing paksa ng mga 
kasunod na ahensyang pampamahalaan para sa 
kultural na minoridad hanggang ngayon. 

Sa panahon ng Batas Militar, ang CNI ay 
pinalitan ng Tanggapan ng Presidential Assistant 
on National Minorities (PANAMIN), unang itinatag 
bilang pribadong non-profit foundation noong 
1968 na ginawang pampamahalaang ahensya 
noong 1975 sa ilalim ng Presidential Declaration 
Bilang 719 (Duhaylungsod at Hyndman 1993; 
Eder at McKenna 2004). Dagdag sa kabuuang 
pamamahala ng mga katutubong komunidad 
ng bansa, mayroon silang kapangyarihan sa 
ekspertong kaalaman na nagbuo ng bagong 
sistema sa pag-uuri at sertipikasyon, at sa mga 
lupaing pinanghahawakan ng mga katutubong 
pangkat batay sa P.D. Bilang 1414 (Duhaylungsod 
at Hyndman 1993; Espiritu 2014). Sa taong 1977, 
humigit-kumulang 2.6 milyong indibidwal sa mga 
katutubong pangkat ng buong bansa ay inilagak 
sa mahigit 400 na reserbasyong panirahan na 
binabantayang mahigpit, partikular ang nasa 
Mindanao (Duhaylungsod at Hyndman 1993, 
77). Bahagi ito ng polisiyang pagsasama-sama ng 
estado na istratehiya rin upang hadlangan ang 
pag-organisa ng paghihimagsik at, kinalaunan, 
isama ang kanilang lupain sa pambansang plano 
tungo sa kaunlarang pang-ekonomiya (Acosta 
1994, 89). Sa halip ginamit ang mga katutubo 
upang palakihin ang pwersang militar ng estado 
laban sa mga Muslim at ang noo'y bagong tatag 
na New People's Army (NPA) (Acosta 1994, 93, 
123; Duhaylungsod at Hyndman 1993, 101). 
Tinangka rin ng PANAMIN na organisahin ang 
mga komunidad ng Lumad sa pamamagitan ng 
paglikha ng Mindanao Highlanders Association 
(MINDAHILA) ngunit ang kalabisan dulot ng 
gawaing kaugnay ng PANAMIN ay naghikayat 
lamang, partikular sa mga Manobo, ng pakikimuok 
sa mga pangkat lingkod-bayan na tumututol sa 
rehimeng Marcos (Gaspar 2011, 66). Iginigiit ng 
mga iskolar sa post-Marcos era na sa loob ng 16 na 
taon, pangahas na ginamit ng ahensya ang layunin 
nitong itaguyod ang kapakanan ng katutubong 
Filipino bilang panakip sa pansariling interes— 
parehong militar at komersyal—sa mga ilang na 
lugar sa bansa (Acosta 1994, 146). 

Pinalitan ang PANAMIN noong 1987, bagaman 
ang mga layunin at patakaran nito ay noon 
lamang sa ratipikasyon ng Indigenous Peoples' 
Rights Act ng 1997 (IPRA, o Batas Pambansa 
Bilang 8371) napalitan. Bago ito, mayroon nang 
mga batas at pagpapalabas tungkol sa lupain 


na nagtangkang kilalanin ang karapatan ng mga 
katutubo, gaya ng Batas Pambansa Bilang 782 
(Public Land Law of 1952), Batas Pambansa Bilang 
3872 (Manahan Amendment of 1964), Bureau 
of Forestry Administrative Order (AO) Bilang 11 
(1970), Presidential Decree Bilang 410 (Ancestral 
Land Decree of 1974), at ang Kagawaran ng 
Kapaligiran at Likas-Yaman (DENR) AO Bilang 2 
noong 1993 na pinahintulutan ang pagkaloob ng 
Certificate of Ancestral Domain Claim (CADC) sa 
mga nararapat na katutubo (Gaspar 2000, 123- 
124). Sa pagpapatibay ng IPRA ay ipinatupad ang 
pagsususog sa Konstitusyon ng Pilipinas noong 
1987 na nagsasaad sa Artikulo 12, Seksyon 5 na 
pangangalagaan ng Estado ang karapatan ng mga 
kultural na katutubong komunidad sa kanilang 
minanang tinubuang lupa upang masiguro ang 
kanilang kabutihang pang-ekonomiya, panlipunan 
at pang-kultura, at isasaalang-alang ng Kongreso 
ang kinaugaliang batas tungkol sa karapatan 
sa pagmamay-ari o relasyon nito tungkol sa 
pagtukoy ng pagmamay-ari at lawak ng minanang 
katutubong lupa (Gaspar 2011, 155). 

Ang Batas IPRA ay nagbigay-daan din sa 
pagtatatag ng National Commission on Indigenous 
Peoples (NCIP) na batay sa mga pagsusuri 
hanggang ngayon ay sinasabing nakompromiso; 
ayon sa mga kritiko, napananatili ng malaking 
bahagi ng estado ang tatak na “katutubo” ng 
mga pangkat na dapat nitong pinangangalagaan, 
maging sa pangkalahatan at  pinag-iisang 
kaunawaan ng panunungkulan (Eder at McKenna 
2004, 79-80; Gatmaytan 2007, 11; Okamura 1988, 
43). Dagdag dito, sa paglagak ng mga modernong 
ligal na sistema sa kabila ng kinaugaliang batas sa 
pagtukoy ng minanang tinubuang lupa, nalalagay 
sa alanganing posisyon ang mga Lumad sa pag- 
apila para sa kanilang karapatan sa lupa na, 
batay sa tradisyon, ay kinikilalang sila ang may- 
ari gawa ng kanilang paglinang at pagtira rito 
(Acosta 1994, 161). Sa kabuuan, hindi nabibigyang 
pansin ng IPRA ang “litaw na kahalagahan ng 
mga indibidwal at kolektibong interes, at likas na 
hating katangian ng mga komunidad” (Gatmaytan 
2007, 12) sa kanilang pagtalakay ng mga suliranin 
sa kapangasiwaan ng mga katutubong pangkat sa 
Pilipinas bilang pangkalahatan. 

Ang kalagayan ng mga katutubo sa iba't 
ibang bahagi ng bansa ay nananatiling kritikal 


81 


Sinaunang mga Ugnayan at Tagpo 


sa kasalukuyan. Sa Mindanao, ang tuluy-tuloy 
na pagpasok ng mga negosyong agrikultural 
at industriyang extractive sa lupang ninuno ng 
Lumadnon ay nagbabanta at nagdudulot ng 
panganib sa kapaligiran, paraan ng pamumuhay 
at kultural na tradisyon ng mga komunidad 
na ito. Inilalagay ng mga paghamong legal at 
konstitusyunal sa alanganing posisyon ang mga 
apektadong komunidad ng Lumad sa paggiit ng 
kanilang karapatan sa kanilang mayayamang lupain 
gawa ng pambansang patakarang nagpapatupad 
ng pagsasatitulo bilang mga pribadong ari-arian 
(Leonen 2007, 46-47). Ito ay nagpapahintulot sa 
mga korporasyon na makakuha ng lisensya mula 
sa pamahalaan upang pagsamantalahan ang likas 
na yamang matatagpuan sa mga lupang ninuno 
para sa interes ng negosyo na nagbunga naman ng 
kasalatan ng mga komunidad ng Lumad. 
Ipinagpatuloy at pinalawak ng mayayamang 
Filipino at iba pang negosyante ang pagtotroso 
at mga plantasyong agrikultural sa Mindanao na 
pinasimulan ng mga Amerikano sa pagdaan ng 
panahon. Nagdulot ito ng malawakang pagkakalbo 
ngkagubatan at paglayong pisikal at kultural ng mga 
katutubo mula sa kanilang lupang ninuno (Gaspar 
2000, 33-42). Gayundin, ang pampamahalaang 
proyekto ng muling pagtaguyod ng kagubatan 
ay nagsulong ng plantasyong komersyal ng 
mga mabilis lumagong puno tulad ng falcata at 
gemelina. Nakinabang dito ang merkado subalit 
nagbunga naman ito ng karagdagang paglisan 
ng mga tao mula sa kanilang tahanan (Gaspar 
2000, 37-38). Sa kasalukuyan, nagpapatuloy 
ang malawakang pagmimina na sumisira sa mga 
lawa, bundok at sagradong lugar ng Lumadnon, 
tulad ng Lawa ng Leonard sa Compostela Valley 
at Bundok Canatuan sa Zamboanga del Norte. 
Nananawagan ang pangyayaring ito sa Estado na 
makiisa at suportahan ang mamamayang Lumad 
sa pagprotekta sa lokal na yamang likas para sa 
kanilang kaligtasang pisikal at kultural mula sa 
lupong nanghihimasok. Sa huli, nagbibigay-daan 
ito para sa negosasyon sa pagitan ng Estado at mga 
katutubong mamamayan tungo sa pagtutugma 
sa kanilang konsepto ng pagmamay-ari at 
pamamahala ng lupa, gayundin ang pagtataguyod 
ng kapabilangan at napananatiling pag-unlad na 
kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. 


PINAGTUTUUNANG ETNOLINGGWISTIKONG PANGKAT— 
TASADAY 


Ang usaping tungkol sa mga Tasaday ay mahalagang 
salaysayin sa pambatas, teoretikal, pagkakakilanlan 
at etikal na aspeto ng pananaliksik sa pantao 
at panlipunang kaunlaran ng mga katutubong 
pangkat ng Pilipinas. Isasalaysay ng bahaging ito 
ang magkakatunggaling pananaw sa Tasaday mula 
sa kanilang “pagkakatuklas” noong dekada 70, at 
tatalakayin ito bilang isang pag-aaral sa mga relasyon 
ng kapangyarihang may kinalaman sa paglikha ng 
kaalaman tungkol sa mga katutubong pangkat, isang 
mahalagang sektor ng lipunan sa Pilipinas, bagaman 
nananatiling nakalagak sa isang tabi. 

Nagdulot ng pagkabagabag sa akademya, partikular 
sa antropolohiya, at daigdig ang nasasapublikong 
“pagkakatuklas” sa pangkat na ito ng mangangaso 
at mangangalap na nakatira sa gitna ng kagubatan 
ng Timog Cotabato, at patuloy itong umaalingawngaw 
hanggang ngayon. Ang mga dokumentaryo sa Tasaday 
ay lumikha ng isa sa mga pinakamabiling lathalain ng 
National Geographic Magazine (NGS [Disyembre] 1971, 
“Fresh Glimpse of a Stone Age Tribe”), maging ng mga 
aklat, gaya ng The Gentle Tasaday: A Stone Age People 
in the Philippine Rain Forest (1975) ng Amerikanong 
mamamahayag na si John Nance, kagyat na inakit ang 
pag-usisa ng mundo sa pangkat. Maliban sa talakayan 
at eksibisyong gumunita sa ika-20 anibersaryo ng 
ginanap na pandaigdigang pagpupulong noong 1986 
sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) tungkol sa Tasaday, 
ang kamakailang mga publikasyong kinabibilangan ng 
The Tasaday Environment: Seventeen Years On (2002) 
ni Douglas Yen, Invented Eden: The Elusive, Disputed 
History of Tasaday (2003) ni Robin Hemley at Dream 
Jungle (2003) ni Jessica Hagedorn, ay nagpapaalala 
rin ng walang maliw na diskurso at pagbabalik-tanaw 
dito. Ang buhay ng iba pang katutubong pangkat 
sa lugar na iyon ay nasangkot din sa salasalabit na 
pagsusuring akademiko, pagpapahayag at pulitikal 
upang makamit ang ebidensyang magpapatibay 
tungkol sa “pagiging tunay” ng mga Tasaday. 
Hinamon din nito kung paano papanghawakan ng 
mga dalubhasa sa agham panlipunan at tagapaggawa 
ng mga patakaran ang kinahinatnan nito, hindi 
lamang sa mga pangkat Lumad ng Timog Cotabato, 
kundi maging sa pangkalahatan ng mga katutubo sa 
Pilipinas. 

Nagsimula ang talakayan sa 23-pahinang ulat 
tungkol sa isang “nawawalang tribo” na ipinasa sa 
programang Short-Lived Phenomena ng Smithsonian 
Institution noong 1971 nina Manuel Elizalde ng 
Presidential Assistant on National Minorities (PANAMIN) 
at Robert Fox, isang Amerikanong antropologo. Batay 
ito sa dalawang beses nilang pakikitagpo sa mga 
Tasaday sa unang bahagi ng taon. Nilalarawan ng ulat 
ang isang grupong naninirahan nang nakahiwalay 
sa mga aspetong heograpikal at panlipunan, at 


82 


nananahan sa mga kuweba ng bundok sa Timog 
Cotabato nang matagal nang panahon, mula sa 
impormasyon ni Dafal, isang mangangasong Manobo 
Blit na nagkaroon ng pambihirang pagkakataon noong 
1967 na makatagpo ang mga Tasaday (Elizalde at Fox 
1971). Pinaniniwalaang nakaugat pa sa sinaunang 
paniniwala ang kanilang mga kasanayan at kaugalian, 
at ang paggamit nila ng mga kasangkapang metal, 
gaya ng bolo at palakol, ay kamakailan lang, ayon sa 
pahayag ni Dafal. 

Ang pangalang “Tasaday” ay mula sa bundok na 
malapit sa kanilang panirahan, tinatawag na Tasaday 
ng mga lokal (Nance 1975, 10). Pinapalagay ni Fox (1971) 
na bahagi sila ng mas malaking pangkat ng Manobo na 
napilitang lumipat kamakailan sa kasaysayan tungo 
sa kanilang liblib na panirahan upang makaligtas 
sa epidemikong tinatawag na fugu. Dalawampu't 
anim na indibidwal ang permanenteng nananahan 
sa tatlong kuwebang limestone noong panahong 
iyon, umaasa sa malapit na batis at kagubatan para 
sa kanilang pagkain at gumagamit ng kasangkapang 
mula sa teknolohiyang bato (Fernandez and Lynch 
1972: Fox 1979: Yen and Nance 1976). Binubuo ang mga 
ito ng pangkiskis na flake quartz, kagamitang edge 
ground, martilyo, non-hafted na palakol at mabigat 
na pandurog, at ang kalub o patpat na panghukay sa 
mga ligaw na tugi, ang pangunahin nilang pagkain 
(Fox 1976). Ipinapahiwatig ng mga kagamitang ito na 
ang mga Tasaday ay maaaring mula sa orihinal na tao 
noong Kapanahunang Bato (Stone Age), itinataguyod 
ang haka-hakang mayroong tradisyong lithic sa 
Pilipinas at Timog-Silangang Asya (Casifio 1976; Fox 
1972; Lynch at Llamzon 1971). 

Sa kabila ng pagkakaibang kultural, may mga 
mananaliksik na naniniwalang may pagkakatulad 
sila sa ibang pangkat na nag-uugnay sa kanila sa 
iisang ninuno may 1,000 taon nang nakalipas (Lynch 
at Llamzon 1971). Isang ebidensya nito ang wikang 
Tasaday. Napagtibay na ang kanilang wika ay sa 
pangkat Malayo-Polynesian na kinabibilangan ng 
kalapit na komunidad ng Manobo Blit, at maaaring 
noong huling 571-755 taong nakalipas lamang sila 
nagkahiwalay (Llamzon 1971). Ang karagdagang 
pag-aaral gamit ang listang salita ng Tasaday ay 
nagpakita rin ng kanilang kaugnayan sa mga pangkat 
ng Cotabato Manobo at T'boli (Elkins 1971; Fox 1979). 

Bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan na 
may kapanagutan sa kapakanan ng mga katutubong 
komunidad sa Pilipinas, PANAMIN ang nagbibigay ng 
pahintulot at nangangasiwa sa lahat ng eksplorasyon 
sa Tasaday mula sa unang bahagi ng 1970 hanggang 
unang bahagi ng 1980. Piling mga mamamahayag at 
eksperto sa likas na kasaysayan at kultural na pag- 
aaral, kabilang sina Fox, Richard Elkins, Nance, Yen, 
Hermes Gutierrez, Carol Molony at Jesus Peralta, ang 


"n 
Larawan 64-llan sa mga kasapi ng komunidad ng Tasaday sa ilib fusaka, o orihinal nilang panirahan. Mt. Tasaday, Timog 
Cotabato. 1971. Mga larawang kuha ni Dr. Jesus T. Peralta. NMP Ethnology Archives. 


a 


binigyan ng pahintulot. Ang pagkatanyag nila sa 
parehong media at akademya ay nagdulot ng serye 
ng mga deklarasyong naghihigpit ng pagpasok sa 
lugar malapit sa panahanang Tasaday. Noong ika-6 
ng Abril 1972, ang kagubatan ng Bundok Tasaday ay 
idineklara bilang Philippine National Forest Reserve 
sa pamamagitan ng Proklamasyon Bilang 995 
upang pigilan ang lahat ng anyo ng pananamantala 
sa lugar. Sa ilalim ng proklamasyong ito, may 
kabuuang 19,247 hektarya ng kagubatan kung saan 
nananahan at kumukuha ng ikinabubuhay ang mga 
Manobo Blit at Tasaday ang prinotektahan mula 
sa pagpasok, pagbenta, pagpa-upa o iba pang 
paraan ng pamamahagi, at inilagay sa pamamahala 
ng PANAMIN. Pinalawak din ang nasasakupan ng 
PANAMIN sa mga T'boli sa paglikha ng Bayan ng T'boli 
sa ilalim ng Presidential Declaration Bilang 407, at ang 
T'boli Reservation sa ilalim ng Proklamasyon Bilang 
697: si Mai Tuan na tumulong sa PANAMIN kaugnay 
sa mga Tasaday ang nagsilbi bilang alkalde nito 
(Duhaylungsod at Hyndman 1993, 90-92). Nagtalaga 
ng punong-tanggapan ng PANAMIN sa Kemato, isang 


83 


barangay sa T'boli, na nagsilbing tagapagbatid 
sa Palasyo ng Malacanan. Mas pinalawak pa ito 
noong ika-2 ng Setyembre 1976, sa pamamagitan ng 
Presidential Decree Bilang 1017 na nagtalaga rito 
bilang Tasaday-Manobo Reserve, at nagbigay ng 
proteksyon at pagbabawal sa walang pahintulot na 
pagpasok sa mga hindi pa nagagalugad na bahagi ng 
panahanang Tasaday at ibang kultural na komunidad 
sa bayan ng T'boli. Nasa pamamahala ng PANAMIN 
ang pagpasok sa lupang laan bago ito isara ng kapalit 
nitong Office of Southern Cultural Communities (05CC) 
noong 1983 (Hemley 2003). 

Ang mga paghihigpit na ito at ang pulitikal na 
klima (idineklara ang Batas Militar noong ika-21 ng 
Setyembre 1972) noong panahong iyon ay nagbigay- 
daan sa pag-aalinlangang antropolohikal sa Tasaday. 
Pinalalagay na ang mga etnograpiya at pahayag na 
inilathala ay nakakiling sa interes ng PANAMIN, at 
nasukat na nagkukulang sa siyentipikong pagsisiyasat 
(Duhaylungsod at Hyndman 1993: Salazar 1971, 1973). 
Pinaghigpitan din sa oras ang mga pinag-aaralang 
lugar, lugar na maaaring pagsagawaan ng pag-aaral, 


Larawan ae Pagdating ng PANAMIN lulan ng helicopter malapit sa panahanan ng mga Tasaday. Mt. Tasaday, Timog Cotabato. 
1971. Larawang kuha ni Dr. Jesus T. Peralta. NMP Ethnology Archives. 


at pag-ulat sa mga natuklasan ang mga mananaliksik 
na pinahintulutang magtrabaho rito (Headland 1992). 

Umigting ang pasubali sa Tasaday at karagdagang 
naisapubliko ito matapos mapatalsik ang 
administrasyong Marcos, gamit ang serye ng mga 
pag-uulat at pagpupulong na pinangunahan ng mga 
mamamahayag, akademiko at iba pang indibidwal 
na may “pulitikal na paghihimok” (Engelberg 1987; 
Iten 1986; Lee 1988; Moses 1989; Mydans 1987; Salazar 
1988). Kabilang sa pangunahing tagapagtaguyod 
na kalinlangan ang Tasaday sina Oswald Iten, isang 
Swisong mamamahayag, at Zeus Salazar at Jerome 
Bailen ng UP. Batay sa pagsusuri ni Salazar sa kultural 
na materyal, wika at kamag-anakan ng Tasaday, hindi 
napapatibay ng mga ito ang pahayag sa unang datos 
na mula sa Kapanahunang Bato ang mga Tasaday 
(Iten 1986: Molony 1988: Salazar 1988). Inakusahan 
sina Elizalde na pinagpanggap ang ilang mga T'boli 
at/o Manobo na indibidwal bilang mga “taong 
kuweba” upang magkamal ng donasyong gagamitin 
sa proyekto ng PANAMIN at magkamit ng mas malawak 
na publisidad para kay Pangulong Marcos (Berreman 
1992: Duhaylungsod at Hyndman 1992, 1993; Hemley 
2003). 

Kalaunan, lumikha ang mga ito ng iba't ibang lokal 
at pandaigdigang pagtatalo na umano ay sinalubong 
ng legal at pulitikal na panliligalig, pagbabanta, 
pagdukot at pagpaslang ng mga kasangkot sa 
pagbubunyag na ito. Ang International Anthropological 
Conference on the Tasaday Controversy and Other 
Anthropological Issues ay pinasimulan noong 1986 ng 


84 


UP (Bailen 1986). Ginamit ito sa paglunsad ng pagdinig 
ukol sa “pagiging tunay” ng Tasaday sa Kapulungan 
ng Kinatawan ng Pilipinas noong 1987 (Hemley 2003). 
Nagbigay-daan ang pagpupulong na ito kina Elizalde 
at ilang kinatawang Tasaday na maghain ng kaso 
para sa pinsala at magtamo ng declaratory relief 
Laban kina Salazar at Bailen sa Panrehiyong Hukuman 
ng Paglilitis ng Lunsod Quezon (Civil Case Bilang 
Q-99-1028, 1993). Noong 1988, sa unang International 
Festival and Conference on Indigenous and Traditional 
Cultures sa Maynila, ipinahayag ni Pangulong Corazon 
Aquino na ang Tasaday ay tunay at nahihiwalay na 
pangkat (Hemley 2003, 196). Napagpasyahan din sa 
pagdinig sa Kongreso na ang isyu ng pagiging tunay 
ng Tasaday ay mas akmang matalakay sa siyentipiko, 
kaysa pulitikal na talakayan (Hemley 2003). 

Sa taunang pagpupulong ng American 
Anthropological Association noong Nobyembre 1989, 
binuo ang lupon na "The Tasaday Controversy," 
bilang tangkang pagtalakay sa usaping Tasaday, sa 
pamumuno ni Thomas Headland, isang dalubwika ng 
University of Texas na may malawak na karanasan 
sa mga Negrito ng Pilipinas mula 1962 hanggang 
1986, (Headland 1992; Marshall 1989). Ang may pag- 
aalinlangan tulad nina Salazar at antropologong 
sina Headland at Gerald Berreman na ang interes 
ay kinabibilangan ng karapatang pantao at etika 
sa pananaliksik, ay nagdudang namuhay ang mga 
Tasaday nang nakabukod sa pangkalahatan nang 
napakatagal na panahon. Mula sa pagtatasa ng 
nakolektang datos, napagtanto nila na malayong 


mangyari na ligaw na tugi ang kanilang karaniwang 
paghain, napansin nila ang kawalan ng basura sa mga 
kuweba, at pinagdudahan nila ang kalidad ng mga 
kasangkapang bato (Barnard 1998; Marshall 1989). 
Ipinagtanggol ni Molony, isang sosyolinggwistika 
ng Stanford University na kabilang sa binigyang 
pahintulot ng PANAMIN, ang orihinal na pananaliksik 
at pinaninindigan niya na wika ang susi sa pagiging 
tunay ng Tasaday; hindi maaaring madaya ang wika, 
higit ng mga bata. Ipinagtanggol din ng Filipinong 
mananaliksik na sina Amelia Rogel-Rara at Emmanuel 
Nabayra, ang naunang ulat mula sa pahayag na ang 
Tasaday ay mga impostor na T'boli at Manobo, gaya ng 
ipinakita ni Salazar gamit ang tala ng pagkahamag- 
anak sa International Conference of Anthropological 
and Ethnological Sciences noong 1988 sa Yugoslavia. 
Binanggit nila na maaaring nalinlang ng mga 
kinapanayam niya si Salazar na hindi nakapunta sa 
panahanan ng mga Tasaday, at napaniwalang iisa 
lamang ang mga nagpanggap at “tunay na Tasaday.” 
Ngunit sa katunayan, dalawang magkahiwalay 
na pangkat ito, batay sa kanilang etnograpikong 
fieldwork mula Agosto 1988 hanggang Mayo 1989 sa 
may 21 lokasyon, kabilang ang ilib fusaka o “orihinal 
na kuweba” ng mga Tasaday (Rara at Nabayra 1992, 
89-103). 

Lumalabas na karamihan ng mga tagapagsalita mula 
sa magkabilang panig ay nagkakasundong hindi mula 
sa Kapanahunang Bato ang mga Tasaday, kundi isang 
tunay na pangkat etnolinggwistikong nahihiwalay sa 
ibang pangkat, at namuhay nang matagal na panahon 
sa pangkalahatang lugar kung saan sila natagpuan 
noong dekada 70 (Headland 1992, 215). Dagdag 
dito, ang pagsusuring muli sa pag-uusap sa wikang 
Tasaday noong 1972 sa pangunguna ng espesyalista 
sa wikang Austronesian na si Lawrence Reid, kasama 
ng iba pang espesyalista sa wikang Cotabato Manobo 
na sina Clay Johnston, Ross Errington, Douglas Fraiser, 
Meg Fraiser at Richard Elkins, ay nakapagpatibay na 
ang wikang Tasaday ay nalalapit sa Cotabato Manobo 
kaysa Manobo Blit (Headland 1993: Hemley 2003: Reid 
1993), 

Ang antropolohikal na diskurso sa Tasaday ay 
maituturing na diskurso ng pangyayari na hindi 
maaaring talakayin nang wala sa kontekstong pang- 
kasaysayan at kultural (Dumont 1988, 273). Lubhang 
masalimuot ang mga isyu, at hanggang ngayon, 
nananatiling hindi napagkakasunduan. Kapwang 
nalilimitahan ng hindi sapat na etnograpiya ang 
magkabilang panig, nagbigay-daan sa magkakaiba at 
manapa'y may pagkiling na interpretasyon ng datos 
na mula noong unang bahagi ng dekada 70. 

Sa pangkalahatan, nag-iwan ito ng matinding 
implikasyon tungkol sa etika at pulitika ng pagbuo 
ng mga mito at paglalarawan, paghubog ng 
pagkakakilanlang kultural, at ang papel nito sa 
paghatid ng kahulugan ng mga tanda at sagisag sa 


85 


daigdig sa mga dalubhasa sa agham panlipunan at 
tagapaggawa ng mga patakaran (Barnard 1988: Kelly 
2014: Palmer 2004: Yeyongan 1991), gayundin ang 
pagsasagawa ng fieldwork sa agham panlipunan. 
Ipinapalagay ng pilosopo at manunulat na si Jean- 
Paul Dumont (1988, 265) na ang Tasaday, mayroon 
man o walang layon ang nakatuklas, ay nagsilbi 
bilang “makinang lumilikha ng kahulugan” para sa 
pamahalaan, kumakatawan sa ideyal na bansang 
Pilipinas na nasa estado ng pagiging balanse. Ang 
“pilit na pagiging primitibo” ng PANAMIN sa Tasaday 
ay pinapalagay din na isang paraang pulitikal na 
nagbigay sa kanila ng kakayanang panghawakan ang 
yaman sa lupain ng mga T'boli. Ginamit din kalaunan 
ito ng OSCC at Santa Cruz Mission sa pagtaguyod 
ng kumukupas na turismo ng kulturang T'boli sa 
pangangaso at pangangalap para sa mga turista, 
gamit ang sining (Duhaylungsod at Hyndman 1993, 56- 
57, 112-113). 

Dagdag pa rito, hinimok sa ginawang pagsusuring 
etnolohikal ni Piers Kelly (2014, 20) sa usaping Tasaday 
at ng “nawawalang tribo” ng Eskaya na natuklasan 
sa timog-silangang Bohol noong Enero 1980, ang 
“community-centric approach” upang ipaliwanag ang 
mismong salitang “komunidad;” ngunit nananatiling 
hindi maliwanag ang paggamit sa Pilipinas ng 
konsepto ng katutubo at hindi pagiging katutubo. Ang 
pangkalahatang hindi kaliwanagan sa pag-aaral ng 
sangkatauhan ay higit na sinasalamin ang katwiran 
ni Dumont (1988, 273) na ang antropolohiya ay 
mayroong ginagampanang magkasalungat na papel, 
bilang pinagmumulan ng bahagyang katotohanan at 
pagiging mismong ideolohiya. 

Ang usapin ng Tasaday ay nagpapakita rin ng 
pagsasantabi sa Pilipinas ng mga katutubong 
pangkat, at binibigyang-diin ang mga relasyon ng 
kapangyarihang kasangkot sa paglikha ng kaalaman 
para sa pangkalahatang publiko. Halimbawa, ang 
ilang tagapagtanggol ng Tasaday ay determinadong 
protektahan ang kanilang pagkakakilanlan upang 
mapanatili nila ang pangangasiwa sa laang lupa, 
at iwasan ang panghihimasok ng magtotroso at 
magmimina (Marshall 1989). Sa kabilang dako, ang 
sapilitang pananaw na ang T'boli at Manobo ay mga 
Tasaday na primitibo ay nakikita bilang paraan ng 
pamahalaan na tapusin ang awtonomiya ng mga ito, 
matapos ang ilang siglo ng pag-urong at pagtutol sa 
nanghihimasok na mandarayuhan, nakuha ng ibang 
pangkat ang pangangasiwa ng kanilang teritoryo 
(Duhaylungsod at Hyndman 1992, 68-69: 1993, 90-91, 
Hyndman 2002, 47). Sa kurso ng isyung ito, lumalabas 
na ang mga T'boli/Tasaday/Manobo ay itinuturing 
bilang mga bagay lamang para siyasatin. Hindi 
mapagkakaila na ang karapatan ng mga taong nasa 
gitna ng usaping ito ay higit na mas malaki kaysa 
pinagtutunggaliang kasaysayan ng mga Tasaday. 


LUMAD SA IKA-21 SIGLO 


atitiyak na masigasig na kalahok ang mga 

Lumad sa pagbuo ng kasalukuyang Pilipinas. 
Itinataguyod ng arkeolohikal na datos ang 
kanilang papel sa sinaunang kalakalan sa rehiyon. 
Mahihinuha rin sa pangkasaysayang arkibo na sa 
pagbabagong-loob tungo sa Katolisismo noong 
panahon ng Kastilang kolonyal, ang mga Lumad 
ay namili, iniangkop at nilokalisa ang ilang mga 
kasanayang Europeo na kumatawan sa aspetong 
makabago sa kanilang panahon at kapaligiran, 
isang karaniwang katangian ng mga lipunan sa 
Timog-Silangang Asya (Andaya 1997; Paredes 
2013). Ginamit din nila ang relasyon sa mga 
Kastilang misyonero bilang taktikang pulitikal 
laban sa mga pagsalakay at pagbubuwis ng mas 
nananaig na sultanatong Muslim (Paredes 2013). 

Ang karanasan bilang kolonya ng Amerika ay 
nagbigay ng ibang uri ng "kamabaguhan" sa mga 
pangkat Lumad. Pisikal at sistematikong kinuha 
sa kanila ang lupain sa konteksto na hindi nila 
ginagamit ang mga ito sa kagyat na panahong iyon. 
Sa pamamagitan ng bunsod na panirahan ng mga 
mandarayuhang Bisaya, negosyong agrikultural na 
batay sa kapital, at pagsasangkapan ng yamang 
likas, nalimitahan ang lugar panirahan ng mga 
Lumad, at patuloy ito hanggang ngayon. Ang 
mga patakarang pandarayuhan ay unti-unting 
humantong sa pagsasantabi ng mga katutubong 
populasyon ng Mindanao (Paredes 2015). 

Simula noong ika-20 siglo, ang kapansin-pansing 
hindi karaniwang  nakikipagsagupaang mga 
pangkat Lumad ay namuno o lumahok sa ilang 
mga pag-aaklas laban sa kolonyal na pamahalaang 
Amerikano, pambansang pamahalaan, at mga 
nandarayuhan. Maliwanag na ang kanilang pakay 
ay ipagtanggol ang minana at tinubuan nilang 
lupain, bagaman napipilitan silang lumipat sa 
mga ilaya ng Mindanao. Sa ilalim ng ganitong 
pangyayari, nabuo ang pagnanais na magkaroon 
ng isang dalisay na samahan ng mga Lumad 
noong mga 1980 (Alejo 2000, 290). Sa pagtulong 
ng isang natatanging pangkat Kristiyano, 
nabuo ang Lumad Mindanao noong 1986 sa 
Cotabato bilang isang samahang multi-sectoral 
na magtataguyod ng nagkakaisang adhikain ng 
mga Lumad tungo sa pagkakakilanlang pansarili, 
karapatan sa pag-angkin ng minanang tinubuang 
lupa, at pamamahala ng pinagkukunang yaman 
sa rehiyon. Mula rito unti-unting naiangkop ang 
salitang “Lumad” bilang pangngalang tumutukoy 
sa iba't ibang katutubo at hindi Morong pangkat 
ng Mindanao. 

Ang pagsasabatas ng pagbawi ng minanang 
lupaing sakop ng mga katutubong pangkat 


86 


sa buong bansa ay naitatag lamang sa Batas 
Pambansa Bilang 8371 o IPRA na ipinatutupad 
ng Pambansang Komisyon para sa mga Katutubo 
(NCIP). Nananatiling mahirap pa rin ang pagbawi 
ng kanilang mga minanang lupang tinubuan, higit 
sa Mindanao, dahil sa malakas na ekonomikong 
potensyal ng mga naaapektuhang lupain sa 
pagtingin ng mga pangkat na may interes dito 
(Eder at McKenna 2004). Ito ang natukoy na 
karaniwang dahilan ng kasalukuyang kalagayan ng 
mga pangkat Lumad kaugnay ng kanilang lupain 
(Duhaylungsod at Hyndman 1993; Gaspar 2011, 
Paredes 1997). Ang pakikisama nila sa mga NGO 
para sa kapaligiran ay maaaring nakababahala rin 
dahil hindi sila nagkakapareho ng layunin (Eder at 
McKenna 2004, 80). 

Isa pang anggulo sa talakayan ng minanang 
lupain na kinahaharap ng mga pangkat Lumad ay 
ang mga lugar na kasalukuyang napapaloob sa 
Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) 
sa napipintong pagsasapatupad ng Bangsamoro 
Basic Law. Maaaring magkaroon ng iba pang 
natutulad na panukalang batas sa hinaharap. 
Bilang katutubo sa Mindanao, kinikilala ang 
pagkakaroon ng pantay na karapatang teritoryal 
ng mga Lumad, subali't ang kanilang pagtaguyod 
nito ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin at 
media coverage pagtularin sa mga pangkat Muslim 
(Paredes 2015). Ipinakikita ng mga sinauna at 
pangkasaysayang pag-aaral ng mga Lumad at 
Moro na mayroon silang nabuong alyansa hindi 
lamang sa kalakalan, kundi maging sa kasunduang 
pangkapayaan sa hangganan ng lupaing sakop, 
tinatawag na dyandi, sapa, tampudo hu balagun, 
pakang, at iba pa (Rodil 2012). Sa magkabahaging 
kasaysayang ito, muling ipinakilala ng mga pangkat 
Lumad at tagapagtaguyod na mga samahan ang 
kasunduang itinatag ng kanilang ninunong sina 
Mamalu at Tabunaoway sa pagitan ng mga Lumad 
at mga Moro. Isang limang puntong kasunduan 
ang nilagdaan sa Bukidnon noong 2012 ng mga 
kinatawan ng tagapagtaguyod ng Bangsamoro 
(Paredes 2015). 

Ang mga komunidad ng Lumad, sa iba't ibang 
antas, ay nasangkot sa mga sagupaan at matahas 
na labanan, noon sa mga puwersang kolonyal at 
Moro, at sa kamakailang kasaysayan hanggang 
sa kasalukuyan, sa pagitan ng mga puwersa ng 
pambansang pamahalaan, New People's Army 
(NPA), armadong militanteng Islamiko at mga 
kinatawan ng iba't ibang pulitikal at ekonomikong 
interes. Nasanay sa malimit na kalakarang pagkalat 
at pag-alis sa mahabang panahon, partikular 


ang paglipat ng panirahan mula sa baybayin 
tungo sa ilaya kapag ang kanilang pagsasarili ay 
napagbantaan, gaya ng nabanggit sa kanilang 
pasalitang kasaysayan, matagal bago lumago 
ang nagkakaisang pagkakakilanlang Lumad 


(Duhaylungsod at Hyndman 1993, Paredes 2013, 
2015). Tradisyunal na hindi nakikipagsagupaan, 
ang kakayanan sa sama-samang paggalaw sa 
mga Lumad ng Mindanao at katimugang Pilipinas 


Na eee 


Lumad sa Ika-21 Siglo 


ay nananatiling mahina, sa punto na ang buhay- 
kaligtasan lamang ng kanilang mga komunidad ang 
layunin nila sa ngayon (Paredes 1997, 171-172). 
Iniaangat ng kamakailang kalagayan ng mga 
komunidad ng Lumad ang paulit-ulit na suliranin 
ng kanilang nakaraang karanasan. Ang sari-saring 
uri ng kanilang pamanang kultural ay nananatiling 
nanganganib, marahil higit pa kaysa dati. 


Larawan 66-Mga kinatawan ng pangkat Mansaka noong Kasaysayan ng Lahi. Manila. 1974. NMP Ethnology Archives. 


CLOTHING AND ADORNMENTS (LM-001 ro LM-102) 


LM-001 
Baling/bali-ug 
Bracelet 
Ata Manobo | Magus River, 
Davao | 1914 
Glass, seed beads, metal button 
L41.0 E-ATA-D-0041 


LM-002 


Leglet 
Ata Manobo | Upper Lasang, 
Davao | 1913 


Brass 

D 11.0 E-ATA-D-0048 
LM-003 

Pakawang/pakau-ang 

Ear plug 


Ata Manobo | Magus River, 
Davao | 1914 
Beads, wood 


L 30.5 E-ATA-D-0049 
LM-004 

Sugkad 

Comb 


Ata Manobo | Upper Lasang, 
Davao | 1913 
Bamboo 


L25.0W 2.6 E-ATA-D-0052 


LM-005 


Sugkad 
Comb 


Ata Manobo | Upper Lasang, 
Davao | 1913 


Bamboo 

L 7.5 W 7.0 E-ATA-D-0055 
LM-006 

Sigi 


Teeth cleaner / blackener 

Ata Manobo | Upper Lasang, 
Davao | 1913 

Hair, commercial cotton cloth 

L13.0W 5.5 E-ATA-D-0058 


LUMAD MINDANAO MATERIAL CULTURE INDEX 


3F, National Museum of Anthropology | Inaugurated December 11, 2015 
Dimensions—L (length), H (height), W (width), D (diameter)—in CM 


LM-007 
Sigi 
Teeth cleaner / blackener 
Ata Manobo | Upper Talomo 
River, Davao | 1914 


Boar's hair, commercial cotton 
cloth, beads 


L 23.0 W 3.0 E-ATA-D-0059 


LM-008 


Bracelet 

Ata Manobo | Upper Calinan, 
Davao | 1979 

Shell 


H 5.5 D 6.0 E-ATA-D-0066 


LM-009 


Tikus 

Leglet 

Ata Manobo | Magus River, 
Davao | 1914 

Nito, glass beads 

D 12.0 E-ATA-D-0082 


LM-010 


Suang-suang 
Headdress 


Ata Manobo | Malagos, Davao 
| 1952 


Commercial cotton cloth, 
synthetic dyes, plastic buttons, 
sequins 

W 47.0H 76.0 E-ATA-D-0085 


LM-011 


Sadak 
Bag 
Ata Manobo | Davao 


Buri, commercial cotton cloth, 
synthetic dyes, plastic button 


L57.0 W 20.0 E-ATA-D-0087 


LM-012 


Bakus 

Girdle 

Ata Manobo | Davao 
Commercial cotton cloth, dyes 
L162.8W 9.0  E-ATA-D-0089 


p 


LM-013 
Kiau it 
Belt 


B'laan | Padada, Davao | 1914 
Abaca, natural dye, brass rings 


L 63.0 D 10.0 E-BIL-0022 
LM-014 

Nabing bai 

Pendant 


B'laan | Padada, Davao | 1914 
Bamboo, boar's hair, beads, 
rattan 


L 46.0 E-BIL-0025 
LM-015 

Suat 

Comb 


B'laan | Davao del Sur | 1979 
Bamboo, metal wire 


L 9.0 W 5.5 E-BIL-0031 
LM-016 

Luas pankis 

Bracelet 

B'laan | Davao | 1903 

Brass 

H 2.0 D 5.7 E-BIL-0036 
LM-017 

Luas pankis 

Bracelet 


B'laan | Davao | 1903 
Shell (Trochus niloticus) 
D 11.0 E-BIL-0037 


LM-018 


Saol/saul 

Male upper garment 

B'laan | Sta. Cruz, Davao | 1914 

Collected by John M. Garvan 

Abaca, cotton threads, natural 
dyes 

H 57.0 L 136.0 E-BIL-0065 


Material Culture Index | LM-013 to LM-025 


LM-019 


Saol/saul 
Upper garment 
B'laan | Padada, Davao | 1914 


Abaca, natural dyes 


H 33.0 L 106.0 E-BIL-0072 
LM-020 
Saol/saul 
Upper garment 
B'laan | Davao | 1979 
Commercial cotton, dye, shell 
H 39.0 L 109.0 E-BIL-0075 
LM-021 
Tangkola/tangkulo/tunkulu 
Headdress 
B'laan | Padada, Davao | 1914 
Commercial cotton cloth, 
natural dyes, beads 
L 90.0 W 90.0 E-BIL-0087 
X 
LM-022 
Pendant 
B'laan 
Shell, cotton, beads, nito, metal 
L 11.0 D 3.5 E-BIL-0110 
LM-023 
Leglets 
Bagobo | Talomo River, Davao 
| 1914 
Brass 
D 9.0; 10.0 E-BAG-0088 
LM-024 
Leglet Figure 22 
Bagobo | Magus River, Davao | 1914 
Brass | H2.0D 8.4 E-BAG-0094 
LM-025 


Ceremonial belt 


esee» ^ Bagobo | Calinan, Davao | 1970 


EE Beads, brass, abaca, 
commercial cotton cloth 


L 79.0 W 10.5 E-BAG-0106 


89 


Material Culture Index | LM-026 to LM-037 


90 


LM-026 


Sud 
Comb 
Bagobo | Talomo River, Davao 
| 1914 
Bamboo, hair, brass bells, beads 


L25.0W 8.0 E-BAG-0120 
LM-027 

Sampad 

Ear plug 


Bagobo | Davao | 1914 
Beads, wood 


L80.5D9.0 E-BAG-0130 
LM-028 

Ullun 

Belt 


Bagobo | Davao | 1979 

Beads, brass bells, abaca, 
commercial cotton cloth 

L58.0W 21.0 E-BAG-0136 


LM-029 
Pipe 
Bagobo | Davao | 1952 
Clay, wood, bead 
L11.0W2.5D2.5 E-BAG-0170 


LM-030 


Pamarang/sampad 
Earplug/ear disc 
Bagobo| Davao |1994 
Ivory, beads 


L41.7 D 5.0 E-BAG-0230 


LM-031 


Necklace 

Bagobo | Malita, Davao del Sur 
|1994 

Seeds, beads, brass bells 

L 30.0 E-BAG-0235 


LM-032 

Bracelet 

Bukidnon | Agusan 

Glass 

D 11.0 E-BUK-0020 
LM-033 

Bracelet 

Bukidnon | Agusan 

Glass 

D 10.0 E-BUK-0023 
LM-034 

Armlet 

Bukidnon | Agusan 

Coconut shell 

D 9.0 E-BUK-0030 
LM-035 


Pipe 
Bukidnon | Agusan Valley 
Wood 


L 5.0 W 1.0 E-BUK-0039 
LM-036 

Pipe 

Bukidnon | Agusan 

Wood 

L8.5W 2.5 E-BUK-0040 
LM-037 

Pouch 


Bukidnon | Agusan 
Cotton, natural dye, stone, 
wood 


L12.0W 7.5 E-BUK-0043 


LM-038 
Bag 
Bukidnon | Agusan 


Commercial cotton, synthetic 
dyes, abaca 


H 59.5 W 55.0 E-BUK-0049 


LM-039 


Headdress 

Bukidnon | Agusan 

Commercial cotton cloth, 
synthetic dyes, abaca, wood 


H39.0W 57.0 E-BUK-0051 


LM-040 


Headdress 

Bukidnon | Puntian, Bukidnon 

Commercial cotton cloth, 
synthetic dyes 

H22.5W 45.5 E-BUK-0054 


LM-041 


Blouse 

Bukidnon | Puntian, Bukidnon 

Commercial cotton cloth, dyes 

H 33.0 L 100.0 E-BUK-0069 


LM-042 
Pla'bag 
Ear discs 


Giangan | Upper Talomo River, 
Davao |1913 


Wood, shell 

L2.2D 3.5 E-GIA-0029 
LM-043 

Toe ring 


Giangan | Magus River, Upper 
Davao | 1914 
Brass 


H 4.0 D 2.5 E-GIA-0061 


Material Culture Index | LM-038 to LM-049 


LM-044 


Bakuta 

Pouch 

Mandaya | Cateel, Davao | 1914 
Buri, cotton, synthetic dyes 
H16.0W 14.0 E-MAND-0025 


LM-045 


Lidong 
Hat 
Mandaya | Caraga, Davao 
| 1914 
Palm, abaca, paint/resin 
L37.0W 29.0 E-MAND-0033 


LM-046 


Banca 

Cane 

Mandaya | Baganga, Davao 
Oriental | 1970 

Wood, paint 

L 148.0 D 4.5 E-MAND-0067 


LM-047 
Patena/patina/payatina 


Breast plate 


Mandaya | Davao Oriental | 
1979 


Silver 

D 11.9 E-MAND-0070 
LM-048 

Sugkad 

Comb 


Mandaya | Davao | 1952 
Bamboo, nito 


L7.0W 9.0 E-MAND-0072 
LM-049 

Sugkad/suat 

Comb 


Mandaya | Davao | 1952 
Bamboo, nito 
L5.0W 5.5 E-MAND-0081 


91 


Material Culture Index | LM-050 to LM-061 


92 


LM-050 


Girdle 
Mandaya | Mindanao | 1952 


Hair, cotton, synthetic dyes, 
beads 


L 75.0 E-MAND-0084 


LM-051 
Patena/patina/payatina 


Breast plate 


Mandaya | Davao Oriental | 
1989 


Silver 

D 17.3 E-MAND-0100 
LM-052 

Paud-gud 

Necklace 


Mandaya | Upper Manorigao, 
Davao | 1914 
Shell, beads, coins, cloth 


L33.0W 19.0 E-MAND-0102 
LM-053 

Baligkasan 

Trouser 


Mandaya | Upper Salug, Davao 
| 1910-1915 

Commercial cotton cloth, dyes, 
cotton threads, abaca, beads 


L68.0W 51.7 E-MAND-0114 
LM-054 

Jacket 

Mandaya 


Commercial cotton cloth and 
threads, synthetic dyes 


H46.0L132.0 E-MAND-0145 


LM-055 
Earrings 
Mandaya | 1994 
Wood, silver, beads, cotton, 
plastic buttons 
L 15.0 E-MAND-0159 


LM-056 

Necklace 

Mandaya | 1994 

Beads, teeth 

L 27.0 E-MAND-0166 
LM-057 

Necklace 

Mandaya | 1994 

Beads, teeth 

L 52.0 E-MAND-0170 
LM-058 

Sawa 

Trouser 


Manobo | East Mindanao 

Abaca, cotton threads, synthetic 
dyes 

L101.0W82.0 E-MANO-0024 


LM-059 


Kabo/umpak 

Jacket 

Manobo | Agusan Valley 

Abaca, cotton threads, 
natural and synthetic dyes 


H50.0L40.3  E-MANO-0001 
LM-060 

Sadok 

Hat 


Manobo | Upper Salug, Davao 
| 1914 
Palm, abaca, wood, beads, 


paint/resin 
L 44.0 W 16.0 H 12.0 
E-MANO-0044 
LM-061 
Baklao 
Armlet 


Manguangan | Pilar, Upper 
Agusan | 1914 

Nito 

D 10.9 E-MANG-0024 


LM-062 


Pugnut 
Bracelet 


Manguangan | Compostela, 
Agusan | 1914 


Nito 

H2.5D6.0 E-MANG-0026 
LM-063 

Sadok 

Hat 


Manobo | Agusan Valley | 1910 
Palm, abaca, wood, paint/resin 
L 38.0 W 13.0 H 8.0 


E-MANO-0046 
LM-064 
Sadok 
Hat 
Manobo | Veruela, Agusan 
Valley | 1910 


Palm, beads, cotton, wood, 
paint/resin 
L42.0H 13.0 E-MANO-0047 


LM-065 


Sugkad 
Comb 
Manobo | Baglasan, 
Upper Salug, Davao | 1914 
Bamboo 


L6.0W 9.0 E-MANO-0072 


LM-066 


Sugkad 

Comb 

Manobo | Kalamansig, Sultan 
Kudarat | 1964 

Bamboo, metal, cotton threads, 
dye 

L10.0W 7.0 E-MANO-0075 


LM-067 


Paliot 
Necklace 
Manobo | Hagimitan, Agusan 
| 1914 
Tamarindus indicus seeds 
L 36.2 E-MANO-0102 


Material Culture Index | LM-062 to LM-073 


LM-068 
Bagakis 
Girdle 
Manobo | Upper Salug, Davao 


| 1914 
Hair, abaca, natural dyes, beads 


L 45.0 E-MANO-0108 
LM-069 

Tikus 

Bracelet 


Manobo | Loreto River, 
Umayam | 1914 


Nito, beads 

D 11.5 E-MANO-0109 
LM-070 

Kusing 

Belt/girdle 


Obo | Digos, Davao | 1914 
Abaca, metal bottle cap 


L 149.0 E-OBO-0025 
LM-071 

Kusing 

Belt/girdle 


Obo | Digos, Davao | 1914 
Abaca, metal 
L 99.0 E-OBO-0026 


LM-072 


Sulang-sulang 
Headdress 


Obo | Upper Talomo, Davao | 
1914 

Commercial cotton cloth, 
synthetic dyes, abaca, beads 

H 31.5 W 54.8 E-OBO-0030 


LM-073 


Umpak 
Jacket 


Obo | Upper Talomo River, 
Davao | 1914 

Abaca, natural dye, beads, shell 
discs 

H 37.0 L 133.5 E-OBO-0031 


93 


Material Culture Index | LM-074 to LM-087 


LM-074 
Umpak 
Upper garment 
Obo | Upper Talomo River, 
Davao | 1914 
Commercial cotton cloth, dyes 
H 38.0 L 125.0 E-OBO-0033 
LM-075 
Umpak 
Jacket 


Obo | Padada, Davao | 1914 
Abaca, cotton threads, natural 
and synthetic dyes, beads, 

sequins 


H 40.0 L 117.0 E-OBO-0036 
LM-076 

Bag 

Obo | 1914 

Abaca, natural dyes 

H 56.5 W 9.0 E-OBO-0041 
LM-077 

Baling 

Girdle 

Subanen 

Abaca, natural dyes 

L 256.5 W 9.0 E-SUB-0077 
LM-078 

Kantyu 

Trouser 

Subanen 


Commercial cotton cloth, 
plastic buttons, metal, sequins 


L 121.6 W 41.3 E-SUB-0080 
LM-079 

Soblibon 

Jacket 


Subanen | 1913 
Commercial cotton cloth, plastic 
buttons 


H 44.7 L 166.0 E-SUB-0084 


Belt 


LM-080 
Su-wat 
Comb 
T'boli | Sta. Cruz, Lake Sebu, 
South Cotabato |1977 
Wood, brass wire, beads 
L 15.0 D 14.0 E-TIB-0012 


LM-081 
Figure 22 


T'boli | Lake Sebu, South Cotabato 


Brass | L 71.0 W 20.0 


Ring 
T'boli 
Brass | H 1.7 D 1.8 


Ring 
T'boli 
Brass | H 2.1 D 2.0 


Ring 
T'boli 
Brass | H 1.8 D 2.0 


E-TIB-0014 


LM-082 


Anklet 

T'boli | Lake Sebu, South 
Cotabato | 1979 

Brass 


D 12.0 E-TIB-0024 


LM-083 
Figure 22 


E-TIB-0026 


LM-084 
Figure 22 


E-TIB-0026 


LM-085 
Figure 22 


E-TIB-0026 


LM-086 
S'laong 


Hat 

T'boli | Lake Sebu, South 
Cotabato | 1980 

Bamboo, nito, beads, horse's 
hair, abaca, paint, cloth 


H 60.0 D 34.8 E-TIB-0030 
LM-087 

Kegal nesif 

Blouse 

T'boli 


Commercial cotton, synthetic 
dyes 


H 46.0L 136.0 E-TIB-0044 


LM-088 
Kegal nesif 
Blouse 
T'boli 
Commercial cotton, synthetic 
dyes 
H45.0L134.0 E-TIB-0045 
LM-089 


Pamitai/bagun-us 

Aromatic herb 

Tagakaolo | Malalag, Davao | 
1914 

Herbs, abaca, natural dyes 

L35.5W 4.5 E-TAGA-0016 


LM-090 
Bagun-us 
Aromatic herb 
Tagakaolo | Lida Creek, Malalag, 
Davao | 1914 
Herbs, abaca, natural dyes 
L 20.0 W. 4.0 E-TAGA-0017 


LM-091 


Tikus-boko-on 
Bracelet 


Tagakaolo | Malalag, Davao | 
1914 


Brass 

D 8.0 E-TAGA-0032 
LM-092 

Pubic shield 

Tagakaolo | Davao 

Coconut shell, abaca 

L27.0W7.0 E-TAGA-0033 
LM-093 


Pubic shield 

Tagakaolo | Davao 

Coconut shell, commercial 
cotton cloth 

L26.0W 5.0 E-TAGA-0034 


Material Culture Index | LM-088 to LM-099 


LM-094 


Impok kalate 

Jacket 

Tagakaolo 

Abaca, natural dye, shell discs 
H41.0L 114.5 E-TAGA-0038 


LM-095 


Impok kalate 

Upper garment 

Tagakaolo 

Commercial cotton cloth, 
synthetic dyes, beads 

H40.0L 126.0 E-TAGA-0045 


LM-096 
Sangkil 
Anklet 


Tiruray | Cotabato | 1909 
Brass 


D 11.0 E-TIR-0026 
LM-097 

Sangkil 

Anklet 


Tiruray | Cotabato | 1902 
Brass 


D 10.0; 10.5 E-TIR-0029 


LM-098 
Fe-leng-ka-ser 
Arm protector 
Tiruray | Cotabato | 1909 
Wood 
H 5.0 W 6.7 E-TIR-0044 


LM-099 
Fe-leng-ka-ser 
Arm protector 
Tiruray | Cotabato | 1909 
Wood 
H5.0W 6.9 E-TIR-0047 


95 


Material Culture Index | LM-100 to LM-108 


96 


LM-100 


Leget basak 

Seed belt 

Tiruray | Cotabato | 1909 

Job's tears' seeds, coconut shell, 
wood, string 


L75.0W 7.0 E-TIR-0056 
LM-101 

Leget basak 

Belt 


Tiruray | Cotabato | 1909 
Brass, beads 
L 40.0 W 8.0 E-TIR-0059 


TEXTILE AND WEAVING (LM-103 ro LM-115) 


LM-103 
Musa textilis 
Abaca 
Mayon Volcano, Albay 
LM-104 


Morinda bracteata 


Sta. Cruz Island, Zamboanga | 
1969 


LM-105 
Morinda citrifolia 


Ninó/Bangkoro 
Butuan, Agusan del Norte 


LM-106 


Binudbud 

Unfinished abaca belt 

B'laan | Melilla, Davao | 1914 
Abaca, cotton 

L 94.0 E-BIL-0019 


LM-102 
Necklace 
Tiruray 
Beads, hair, plastic button, shell 
L 39.5 E-TIR-0124 
LM-107 
Panapisan 


Handwoven cloth 

Bagobo | Davao | 1979 

Abaca, natural dyes 

L 341.0 W 78.0 E-BAG-0030 


LM-108 


Lanot 
Abaca fiber 
Mandaya | Caraga, Davao | 


1914 
Abaca, natural dye 


L 205.0 E-MAND-0035 


LM-109 
Dagmai Cover (detail) 
Skirt 
Mandaya | Manorigao, Davao 
| 1914 


Abaca, natural dyes 
L377.0W 72.0 E-MAND-0150 


LM-110 
Umpak 
Unfinished jacket 
Manobo 
Abaca 


L 75.0 W 25.5 E-BIL-0019 


LM-111 
Dagmai 
Skirt 
Manobo 
Abaca, natural dyes 
L359.0W70.0 E-MANO-0023 


Material Culture Index | LM-109 to LM-119 


LM-112 
Color pattern 
Subanen 
Abaca, natural dye 
L 95.0 E-SUB-0058 
LM-113 


Backstrap loom 

T'boli | Lake Sebu, South 
Cotabato | 1980 

Bamboo, wood, rattan 


L 198.0 W 87.0 E-TIB-0040 
LM-114 
T'nalak Figure 4 (detail) 
Cloth 
T'boli | Sta. Cruz, Lake Sebu, South Cotabato | 1977 
Abaca, natural dyes | L 664.0 W 75.0 E-TIB-0003 
LM-115 


Unfinished textile in loom 
Tiruray | Cotabato | 1909 
Abaca, natural dyes, wood 


SUBSISTENCE (LM-116 ro LM-141) 


LM-116 
Kungan 
Bird cage 
Ata Manobo | Upper Lasang, 
Davao | 1913 
Rattan, bamboo 
L 61.5 D 30.7 E-ATA-D-0036 
LM-117 
Kungan Larawan 58 
Bird cage 
Ata Manobo | Upper Lasang, Davao | 1913 
Rattan, bamboo 
L 59.5 D 30.3 E-ATA-D-0037 


L 198.0 W 87.0 E-TIR-0101 
LM-118 
Buhol Figure 26 
Bow 
B'laan | Malalag, Davao | 1914 
Palm wood, bamboo, rattan, beeswax, abaca 
L 178.0 W 3.0 E-BIL-0045 
LM-119 
Buhol Figure 26 
Bow 
B'laan | Malalag, Davao | 1914 
Bamboo, rattan, abaca, hair, beeswax 
L 127.0 W 4.0 E-BIL-0046 


97 


Material Culture Index | LM-120 to LM-137 


LM-120 
Fana Figure 26 
Arrow 
B'laan | Malalag, Davao | 1914 
Bamboo, rattan | L 85.0 - 186.0 E-BIL-0056 
LM-121 
Chicken trap and basket Figure 25 


Bagobo | Calinan, Davao | 1980 
Rattan, beeswax, beads, brass bells, wood, horse's hair, 
animal bone and teeth 


L 34.0 W 28.0 H 15.0 E-BAG-0154 
LM-122 

Bird decoy Larawan 58 

Giangan | Upper Talomo River, Davao | 1914 

Wood | L 33.0 W 10.0 H 9.5 E-GIA-0051 
LM-123 

Bisug Figure 26 

Bows 

Giangan | Magus River, Upper Davao | 1914 

Palm wood | L (average) 166.0 W 3.0 E-GIA-0053 
LM-124 

Fish trap Larawan 58 

Higaunon | Butuan | 1980 

L 77.0D24.0 E-HIG-0004 
LM-125 

Fish trap Larawan 58 

Higaunon | Butuan | 1980 

Rattan | L95.0D 18.0 E-HIG-0005 
LM-126 

Mandagit Larawan 58 

Votive bird 

Manguangan | Pilar, Upper Agusan | 1914 

Wood, paint 

L 22.0 W 8.5 H 7.0 E-MANG-0014 
LM-127 

Bow Figure 26 

Manguangan | Compostela, Davao | 1914 

Wood | L 147.5 W 2.5 - 3.0 E-MANG-0015 
LM-128 

Inayon Figure 26 

Arrow 

Manguangan | Compostela, Davao | 1914 

Bamboo, nito | L 95.0 - 97.4 W 2.5 - 3.0 E-MANG-0017 
LM-129 

Kunungan 
Bird cage 


Manobo | Loreto River, 
Umayam | 1914 
Rattan, wood 


H47.8D 21.0 E-MANO-0032 


98 


LM-130 


Kunungan 
Bird cage 
Manobo | Loreto River, 


Umayam | 1914 
Bamboo 


L133.5D18.5  E-MANO-0033 


LM-131 
Mouse trap 
Obo | Upper Talomo, Davao | 
1914 
Wood, abaca, rattan 
L 19.0 W 17.0 E-OBO-0018 
LM-132 
Stake 
Obo | Upper Talomo, Davao | 
1914 
Wood 
L 40.0 W 2.0 E-OBO-0022 
LM-133 
Stake 
Obo | Upper Talomo, Davao | 
1914 
Wood 
L 43.0 W 2.3 E-OBO-0023 
LM-134 
Buhol Figure 26 
Bow 
Obo | Upper Padada, Davao | 1914 
Wood, rattan, beeswax 
L 152.0 W 2.9 E-OBO-0040 
LM-135 
Eel hook Larawan 58 
Subanen | Wood, metal, cord 
L32.0D3.5 E-SUB-0029 
LM-136 
Votive bird Larawan 58 
Subanen | Talomo River, Davao 
Wood, paint | L 20.5 W 3.5 H 5.0 
E-SUB-0038 
LM-137 
Votive bird Larawan 58 
Subanen | Talomo River, Davao 
Wood, bead | L 28.5 W 8.0 H 9.0 
E-SUB-0039 


Bow 

T'boli | South Cotabato 
Bamboo, rattan, hair 

L 162.0 W 4.0 


Shrimp catcher 
Tiruray | Cotabato | 1909 
Rattan | H44.0W43.0 


LM-138 
Figure 26 


E-TIB-0041 


LM-139 


Larawan 58 


E-TIR-0098 


Material Culture Index | LM-138 to LM-151 


Arrow 
Tiruray | Cotabato | 1980 


LM-140 
Figure 26 


Bamboo, metal, abaca, natural dye 


L 139.9 W 3.0 


Spear 
Tiruray | Cotabato 


E-TIR-0118 


LM-141 


Larawan 58 


Bamboo, cord, metal, beeswax 


L 152.0 


HOUSEHOLD IMPLEMENTS (LM -142 ro LM-157) 


LM-142 


Lua 
Plate holder 


Ata Manobo | Tamugan River, 
Davao | 1914 


Rattan 

H 9.0 D 21.6 E-ATA-D-0011 
LM-143 

Lu'a 

Spatula 


Bagobo | Talomo River, Davao 
| 1914 


Wood, paint 

L 44.0 W 9.5 E-BAG-0171 
LM-144 

Lu'a 

Spatula 

Bagobo | Davao | 1914 

Wood 

L 52.0 W 10.3 E-BAG-0173 
LM-145 

Titikan 


Strike-a-light container 

Bagobo | Calinan, Davao | 1980 
Rattan, beeswax, rock, metal 

L 18.8 W 7.5 H 4.0 

E-BAG-0180 


LM-146 


Luag 

Spatula 

Mandaya | Compostela, Davao 
| 1914 

Wood, paint 


L39.8W 3.5 E-MAND-0046 


e 
N 
| 
\ 
\ 


E-TIR-0121 


LM-147 
Saboi 
Water container 


Manguangan | Compostela, 
Upper Agusan | 1914 


Gourd 

H8.0D7.0 E-MANG-0012 
LM-148 

Luag 

Spatula 


Manobo | Moncayo, Davao | 
1914 


Wood 

L 46.5 W 3.5 E-MANO-0039 
LM-149 

Sakadu 


Water container 


Manobo | Kalamansig, Sultan 
Kudarat | 1964 


Bamboo 

H51.0D 7.0 E-MANO-0034 
LM-150 

Luag 

Spatula 


Manobo | Pilar, Upper Agusan 
| 1914 


Wood, paint 

L39.0W 3.5 E-MANO-0040 
LM-151 

Luag 

Spatula 


Manobo | Pilar, Upper Agusan 
| 1914 
Wood, paint 


L38.0W 3.3 E-MANO-0041 


99 


Material Culture Index | LM-152 to LM-163 


LM-152 
Luag 
Spatula 
Manobo | Pilar, Upper Agusan 
| 1914 
Wood, paint 
L41.0W 3.5 E-MANO-0042 
LM-153 
Bato hasaan 
Whetstone holder 
Manobo | La Paz, Agusan Valley 
Rattan, stone 
L35.0W 9.0 E-MANO-0054 
LM-154 
Sanduk 
Ladle 
Subanen | Sindangan Bay, 
Zamboanga 
Coconut shell, wood, rattan 
L49.0W 8.5 E-SUB-0025 
LM-158 
Panit 
Basket 
Ata Manobo | Magus River, 
Davao | 1913 
Rattan, beeswax, soot 
H 21.0 D 35.0 
E-ATA-D-0001 
1 LM-159 
Panit 
Basket 
| Ata Manobo | Magus River, 
Davao | 1914 
Rattan, wood, beeswax, soot, 
abaca 
H 20.4 D 21.5 E-ATA-D-0003 
LM-160 
Kabil Figure 16 


Carrying bag 

Bagobo | Sta. Cruz, Davao | 1914 

Rattan, beeswax, commercial cotton cloth and dyes, 
horse hair, beads 


H 11.0 W 15.5 E-BAG-0139 


100 


LM-155 
Paddle 


Subanen 
Wood 
L29.5W5.5H 1.2 E-SUB-0027 


LM-156 
Kampul 
Ladle 
Tagakaolo | Malalag, Davao | 
1914 
Wood 
L49.5 W 11.0 E-TAGA-0003 


LM-157 


Ladle 
Tiruray | Cotabato | 1909 
Wood, bamboo, paint 


L 41.0 W 5.0 E-TIR-0100 


BASKETS (LM-158 ro LM-182) 


LM-161 
Basket 
Bagobo | Talomo River, Davao 
| 1980 
Rattan, beeswax, beads, cotton 
\ cloth 
H 11.0 W 16.0 E-BAG-0142 
LM-162 
Basket 
Bagobo | Davao | 1979 
Rattan, abaca, beads, horse 
hair, nito, soot 
H 42.0 W 22.0 E-BAG-0144 
LM-163 
Binuta Figure 16 
Basket 


Bagobo | Talomo River, Davao | 1914 
Rattan, beeswax, abaca, commercial cotton cloth, beads, 
horse hair, cotton balls 


H 22.2 W 16.0 E-BAG-0149 


LM-164 


Basket 

Mandaya | Lupon, Davao 
Oriental | 1979 

Rattan, abaca, feathers 

H 47.8 D 45.0 

E-MAND-0001 


LM-165 
Kapogong 
Basket 


Mandaya | Upper Cateel, Davao 
| 1914 


Rattan 

H 28.0 D 18.0 E-MAND-0007 
LM-166 

Basket 


Mandaya | Lupon, Davao 
Oriental | 1979 

Rattan, wood, beeswax, 
abaca, beads, natural dyes 


H 24.0D 21.5 E-MAND-0008 
LM-167 
Bakuta 
Basket 
Mandaya | Veruela, Agusan 
del Sur | 1911 


Rattan, bamboo, beeswax, 
abaca, cotton, dyes 


H30.0012.8 E-MAND-0012 
LM-168 
Bakuta 
Basket 
Mandaya | Upper Cateel, 
Davao | 1914 
Rattan, bamboo, beeswax, 
abaca, dyes 
H28.5D 14.0 E-MAND-0013 
LM-169 
Panganan 
Basket 


Manobo | Manuga River, 
Upper Agusan | 1914 

Rattan, wood, resin 

H 29.7 D 32.0 

E-MANO-0026 


Material Culture Index | LM-164 to LM-176 


Meat/fish basket 


LM-170 


Container basket 

Mandaya | 1994 

Bamboo, rattan, beeswax 

H 12.5 D 8.0 E-MAND-0158 


LM-171 
Figure 16 


Manguangan | Compostela, Davao | 1914 


Rattan, beeswax 
H 43.0 D 17.0 


Basket 

Subanen | Zamboanga 
Rattan, wood, abaca 

L 21.0 W 13.0 H 22.0 


Galupi 

Basket scabbard 
Subanen | Zamboanga 
Bamboo, abaca 

L 32.0 W 22.0 D 16.0 


E-MANG-0001 


LM-172 


Larawan 48 


E-SUB-0001 


LM-173 


Beta sedlai 

Basket 

Subanen | Zamboanga 

Rattan, wood, nito, cord, resin 
H 17.0 D 18.0 E-SUB-0004 


LM-174 


Basket 

Subanen | Sindangan Bay, 
Zamboanga 

Rattan, nito 


H 17.0 D 28.0 E-SUB-0006 


LM-175 


Basket 
Subanen | Zamboanga 
Rattan, wood 


H 47.5 W 29.0 E-SUB-0012 


LM-176 
Figure 16 


E-SUB-0014 


101 


Material Culture Index | LM-177 to LM-189 


Y 
X 
e 


LM-177 


Buun 
Basket 


Tagakaolo | Malalag, Davao | 
1914 
Rattan, nito 


H 16.0 D 23.0 E-TAGA-0001 
LM-178 

Sis 

Basket 


Tiruray | Cotabato | 1909 
Rattan, wood 


H 51.0 W 40.0 E-TIR-0064 


LM-179 


Basket 

Tiruray | Cotabato | 1909 
Bamboo strip, rattan, soot 

H 18.0D 16.0 E-TIR-0070 


Basket 


Tiruray | Cotabato | 1909 


Rattan, resin 
H 13.8 D28.5 


POTTERY (LM-183 ro LM-193) 


LM-183 
Cuyun Larawan 47 
Pot 
Mandaya | Sitio Naga, Davao Oriental | 1970 
Earthenware 
H 17.5 D 22.0 E-MAND-0143 
LM-184 


v 
v 


102 


Jar 


Manobo | Upper Salug, Davao 
| 1977 
Earthenware 


H36.0D 41.0 E-MANO-0114 


LM-185 
Jar 
Manobo 
Earthenware 
H38.0D37.0 . E-MANO-0186 


Kadon 

Pot 

Obo 
Earthenware 
H 12.5 D 16.5 


Jar 

Subanen 
Earthenware 
H14.0D 25.0 


Jar 

Subanen 
Earthenware 
H12.5D 24.0 


LM-180 


Basket 
Tiruray | Cotabato | 1909 
Rattan, soot 


H49.0D9.0 E-TIR-0075 


LM-181 


Basket 
Tiruray | Cotabato | 1909 
Rattan, nito, soot 


H 13.8 D 28.5 E-TIR-0079 
LM-182 
Figure 16 

E-TIR-0080 

LM-186 

Jar 

Manobo 

Earthenware 


H22.0D25.0 E-MANO-0189 


LM-187 


Larawan 47 


E-OBO-0024 


LM-188 
Figure 15 


E-SUB-0141 


LM-189 


Larawan 47 


E-SUB-0142 


LM-190 


Kolun 

Pot 

Tagakaolo | Malalag, Davao | 
1914 

Earthenware 


H 11.0 D 16.0 E-TAGA-0004 


LM-191 
Kolun Figure 15 
Pot 
Tagakaolo | Malalag, Davao | 1914 
Earthenware 
H 16.0 D 19.0 E-TAGA-0005 


LM-194 


Ritual object 


Ata Manobo | Upper Lasang, 
Davao | 1913 


Wood, animal mandible, plant 
herbs, beads, brass bells, betel 
nut, cord 

L 69.0 W 24.0 H 14.0 

E-ATA-D-0039 


LM-195 


Idol 
Bagobo | Calinan, Davao | 1980 
Stone 


H 19.0 W16.0 E-BAG-0220 


LM-196 
Anting-anting 
Fetish/amulet 
Bukidnon | Melilla, Davao | 
1914 
Plant materials, stones, shells 


L 7.0 E-BUK-0062 


LM-197 
Anting-anting 
Amulet 
Bukidnon | Puntian, Bukidnon 


Abaca, wood, bones, shell, 
rattan 


D 13.0 E-BUK-0063 


Material Culture Index | LM-190 to LM-201 


BELIEFS (DEATH, RITUALS, IDOLS, AMULETS) (LM -194 ro LM-221) 


LM-192 
Kolun Figure 15 
Pot 
Tagakaolo | Malalag, Davao | 1914 
Earthenware 
H 20.0 D 22.0 E-TAGA-0006 
LM-193 
Jar Figure 15 
Tiruray 
Earthenware 
H17.0D30.0 E-TIR-0126 
LM-198 


| 
| 
| 


Hupa 

Tuba container 

Giangan | Magus River, Upper 
Davao | 1914 

Bamboo, rattan, soot 

H51.0D8.5 E-GIA-0035 


LM-199 
Supa 
Tuba container 
Giangan | Upper Talomo River, 
Davao | 1914 
Bamboo, soot 


H45.0D 13.0 E-GIA-0036 


LM-200 
Sinapa 
Tuba container 


Giangan | Upper Talomo River, 
Davao | 1914 
Bamboo, soot 


H 19.0 D 13.0 E-GIA-0038 
LM-201 

Manang 

Idol 


Mandaya | Dugmanon River | 
1914 
Wood 


H7.3W2.5 E-MAND-0039 


103 


Material Culture Index | LM-202 to LM-213 


104 


| 
| 
| 
i 
| 


LM-202 


Manang 
Idol 


Mandaya | Caraga, Davao | 
1910-1914 


Wood 

H 13.0 W 3.0 E-MAND-0040 
LM-203 

Manang 

Idol 


Mandaya | Sitio Naga, Davao 
Oriental | 1970 


Wood 

H 19.7 W 3.0 E-MAND-0041 
LM-204 

Manang 

Idol 


Mandaya | Cateel, Davao | 1914 
Wood 


H13.7W2.2 E-MAND-0042 
LM-205 

Manang 

Idol 


Mandaya | Compostela, Davao 
| 1914 
Wood 


H64.0W18.0 E-MAND-0044 


LM-206 


Manang 

Idol 

Mandaya | Compostela, Davao 
| 1914 

Wood 


H56.0W 15.0 E-MAND-0045 


LM-207 


Manang 
Idol 


Manobo | Loreto River, 
Umayam | 1914 
Wood 


H15.7W3.0 E-MANO-0048 


| domes Ly evum arm saamin 


LM-208 
Manang 


Idol 


Manobo | Loreto River, 
Umayam | 1914 


Wood 

H27.0W 3.2 E-MANO-0049 
LM-209 

Manang 

Idol 


Manobo | Loreto River, 
Umayam | 1914 


Wood 

H24.5W3.5 E-MANO-0050 
LM-210 

Manang 

Idol 


Manobo | Loreto River, 
Umayam | 1914 


Wood 

H25.5W 5.5 E-MANO-0051 
LM-211 

Manang 

Idol 


Manobo | Upper Salug, Davao 
| 1914 


Wood, soot 

H 35.5 W 6.0 E-MANO-0052 
LM-212 

Tag-on-on 


Sacrificial boat 

Manobo | Davao | 1957 

Wood 

L 53.0 W 6.0H 3.5 
E-MANO-0053 


LM-213 
Gita 
Cup 
Subanen | Zamboanga | 1957 
Coconut shell, paint 
H6.5D 8.6 E-SUB-0021 


LM-214 
Gita 
Cup 
Subanen | Zamboanga | 1957 
Coconut shell, lime 


H6.5D 8.0 E-SUB-0023 


LM-215 


Pang 

Grave marker 

Subanen | Zamboanga 
Peninsula 

Wood 


H 122.0 D 10.4 E-SUB-0046 


LM-216 


Material Culture Index | LM-214 to LM-227 


LM-217 
Limestone urn Figure 30 
Kulaman Plateau, Lebak, North Cotabato 
H 57.0 D 33.0 77-B-22 
LM-218 
Limestone urn Figure 30 
Kulaman Plateau, Lebak, North Cotabato 
L 34.0 W. 34.0 H 73.0 87-A-8 
LM-219 
Burial jar cover Larawan 61 
Ayub Cave, Maitum, Sarangani Province | 1991 
Clay | H 16.0 W 15.0 X1-1991-R-25 
LM-220 
Burial jar cover Larawan 61 
Ayub Cave, Maitum, Sarangani Province | 1991 
Clay | H 20.0 W 19.0 XI-1991-R-39 
LM-221 
Burial jar cover Larawan 61 


Ayub Cave, Maitum, Sarangani Province | 1991 
Clay, paint | H 30.0 W 20.0 XI-1991-P2-139 


MUSICAL INSTRUMENTS (LM-222 ro LM-238) 


LM-222 


Kumbing 

Flute 

Ata Manobo | Magus River, 
Davao | 1914 

Bamboo 


L 23.0 D 2.5 E-ATA-D-0030 


Pang 

Grave marker 

Subanen | Zamboanga 
Peninsula 

Wood 

H75.0W 8.5 E-SUB-0048 


LM-223 
Slumpe dal Figure 28 
Drum 
B'laan | Mt. Matutum | 1956 
Wood, rattan, iron nails 
L 210.0 D 21.0 E-BIL-0017 
LM-224 
Gong Figure 27 
Bagobo | Calinan, Davao | 1960 
Brass, brass bells, beads, abaca 
H 14.0 D 32.0 E-BAG-0155 


LM-225 
Drumbeater 
Bagobo | Calinan, Davao | 1980 
3 Wood, rubber 
L26.0W 4.5 E-BAG-0161 
LM-226 
Drumbeater 


Bagobo | Calinan, Davao | 1980 
Wood, rubber 


L27.0W 6.0 E-BAG-0162 
LM-227 

Tambur 

Drum 


Bagobo | Calinan, Davao | 1980 
Wood, animal skin, rattan, 
abaca 


H 27.0 D 25.0 


E-BAG-0163 


105 


Material Culture Index | LM-228 to LM-242 


Taguk 
Zither 


LM-228 


Larawan 59 


Giangan | Upper Talomo River, Davao | 1913 
Bamboo, paint, rattan, cotton threads, synthetic dyes 


L 62.2 D 10.2 


Areca catechu 
Bunga 


E-GIA-0030 


LM-229 


Bunabun 
Flute 


Mandaya | Lukatan, Caraga, 
Davao | 1970 


Bamboo 

L 8.3 D 2.0 E-MAND-0056 
LM-230 

Drum 


Mandaya | Lupon, Davao 
Oriental | 1979 

Wood, animal skin, rattan, 
abaca, brass bells 


H 33.0 D 32.8 E-MAND-0098 
LM-231 

Kudlong 

Guitar 


Mandaya | River Cadia, 
Compostela Davao | 1914 
Wood 
L 111.0 W 10.0 H 7.0 
E-MAND-0066 


LM-232 


Togo 

Zither 

Manobo | Kalamansig, Sultan 
Kudarat| 1964 

Bamboo 


L 59.0 D 8.5 E-MANO-0037 


Hegelung 
Guitar 


LM-233 
Togo 
Zither 


Manobo | Kalamansig, Sultan 
Kudarat | 1964 
Bamboo 


L73.0D 8.5 E-MANO-0038 


LM-234 
Tag-on-on 
Pestle 
Manobo | Agusan 
Wood 


L 128.0 D 6.0 E-MANO-0055 


LM-235 


Katimbuk 
Percussion 


Tagakaolo | Malalag, Davao | 
1914 


Bamboo 

L 31.0 D 5.18 E-TAGA-0012 
LM-236 

Katimbuk 

Percussion 


Tagakaolo | Padada, Davao | 
1914 
Bamboo 


L 23.5 D 5.25 E-TAGA-0013 


LM-237 
Figure 29 


T'boli | Surallah, South Cotabato | 1979 


Wood | L 106.0 W 14.0 H 5.5 


Hegelung 

Guitar 

T'boli | 1979 

Wood | L 125.0 W 16.0 H 9.5 


E-TIB-0038 


LM-238 
Figure 29 


E-TIB-0039 


BETEL CHEWING PARAPHERNALIA (LM -239 ro LM-267) 


LM-239 
Figure 32 


Camp 6, Tuba, Benguet | 2015 


Piper betle 
Ikmo/buyo 


LM-240 
Figure 32 


Camp 6, Tuba, Benguet | 2015 


106 


Nicotiana tabacum 
Tabako 


LM-241 
Figure 32 


Camp 6, Tuba, Benguet | 2015 


Atuna racemosa 
Tabon-tabon 


LM-242 
Figure 32 


Tang-ub 

Betelnut container 

Ata Manobo | Upper Lasang, Davao | 1913 
Nito, beeswax | L 17.0 W 10.0 D 5.0 


Tagan inakal 


Lime container 

Ata Manobo | Upper Calinan, Davao | 1979 
Shell (Conus litteratus), lime 

H 3.0 D 3,5 


Ankub 


Betel bag for women 

B'laan | Padada, Davao | 1914 
Wood, rattan, abaca, natural dyes 
H 17.0 D 14.0 


Kabil 


cotton, dye 
H 21.0 W 21.0 


Lime container 


Bukidnon 
Bamboo, rattan 
H 20.0 D 3.8 


Sirikit 
Betelnut container 
Bagobo | Davao | 1974 


Brass | L18.5 W 9.0H 7.0 


Mortar 
Bagobo | Davao 
Brass 
H9.5D7.3 


Kabil 
| Betel bag 
| B'laan | Sta. Cruz, Davao | 1914 
Wood, rattan, abaca, natural 
dyes 
H 21.0 W 13.0 


LM-243 
Figure 33 


E-ATA-D-0015 


LM-244 
Figure 32 


E-ATA-D-0027 


LM-245 


Larawan 62 


E-BIL-0004 


LM-246 


Betel bag for women 
B'laan | Sta. Cruz, Davao | 1914 
Wood, rattan, commercial 


E-BIL-0002 


LM-247 


E-BIL-0003 


LM-248 


E-BUK-0045 


LM-249 


Figure 33 


E-BAG-0158 


LM-250 


E-BAG-0168 


Material Culture Index | LM-243 to LM-258 


LM-251 
Tagan 


Lime container 
Bagobo | Talomo River, Davao 


| 1914 
Bamboo, rattan, beeswax 
H 32.0 D 4.0 E-BAG-0178 
LM-252 
Binuta Larawan 62 
Basket 
Bagobo | Talomo River, Davao | 1914 
Bamboo, wood, beeswax 
H 8.5 D 13.0 E-BAG-0181 
LM-253 
Mamaan Larawan 62 
Betelnut container 
Bagobo | Calinan, Davao | 1980 
Brass | L 15.0 W 7.0 H 6.0 E-BAG-0183 
LM-254 
Betelnut container Larawan 62 
Bagobo | Davao | 1974 
Brass | L21.4 W 7.5 H 9.0 E-BAG-0185 
LM-255 
Mamaan Figure 33 
Betelnut container 
Bagobo | Calinan, Davao | 1980 
Brass | L 14.5 W 7.5 H 7.0 
E-BAG-0186 
LM-256 


Pouch 

Bukidnon | Agusan Valley 

Buri, commercial cotton, 
synthetic dyes 

L 10.0 W 4.0 E-BUK-0041 


LM-257 


Lime container 
Bukidnon | Agusan Valley 


Gourd 
L 16.0 W 7.0 E-BUK-0044 
LM-258 
Bakat Larawan 62 


Betelnut basket 

Mandaya | Agusan Valley 

Rattan, wood, beeswax, commercial cotton and dyes, beads 
H 12.9 D 15.7 E-MAND-0009 


107 


Material Culture Index | LM-259 to LM-268 


LM-259 
Bakuta 


Betelnut container 
Mandaya | Upper Cateel, Davao 


| 1914 
Rattan, bamboo, beeswax 
H8.5D7.0 E-MAND-0016 
LM-260 
Luka binudai Figure 33 
Tobacco container 
Mandaya | Caraga, Davao | 1914 
Wood | H 13.0 D 15.0 E-MAND-0019 
LM-261 
Buka binudai Larawan 62 
Tobacco container 
Mandaya | Caraga, Davao | 1914 
Nito, wood | L 14.5 W 4.0 H 6.0 E-MAND-0020 
LM-262 


Binuta 
Tobacco container 


Manguangan | Upper Talomo, 
Davao | 1914 


Bamboo, rattan, beeswax 
H 22.0 D 8.0 E-MANG-0002 


LM-263 


Luka binuta 
Tobacco container 
Manguangan | Compostela, 


Upper Agusan | 1914 
Bamboo, rattan, beeswax 


H 12.0 D 6.0 E-MANG-0003 


WEAPONRY (LM-267 ro LM-294) 


LM-267 


Kulasag 

Shield 

Ata Manobo 

Wood, rattan, resin 
H108.0W44.0  E-ATA-D-0040 


108 


LM-264 


Bintang 

Betelnut basket and tray 

Manobo | Libagonon River, 
Davao | 1910 

Wood, rattan, bamboo, beeswax 


H11.5D27.5 E-MANO-0131 


LM-265 
Kapipis 
Tobacco container 


Obo | Upper Talomo, Davao | 
1914 


Wood, beeswax, commercial 
cotton cloth 


W 13.5 H 16.0 E-OBO-0006 


LM-266 


Lime container 


Obo | Upper Talomo, Davao | 
1914 


Shell, lime 

H 4.5 D 7.5 E-OBO-0009 
LM-268 

Spear 


Bukidnon | Jamindan, Bukidnon 
| 1913 
Metal, wood 


L 240.0 W 6.5 E-BUK-0066 


LM-269 


Ilap 

Knife 

Bagobo | Davao 

Metal, wood, rattan, beeswax, 
abaca, beads, shell, brass bells 


L 30.0 W 15.0 E-BAG-0159 
LM-270 
A Bells 
Bagobo 
Brass 
H 9.0 W 6.0 E-BAG-0164 
LM-271 
Bell 
Bagobo 
Brass 
L 9.5 W 7.5 E-BAG-0165 
LM-272 
Arienda Larawan 54 
Horse guide 
Bagobo | Calinan, Davao | 1979 
Brass | L 10.5 W 5.0 E-BAG-0167 
LM-273 


Sheath 

Bagobo | Davao | 1903 

Wood, metal, abaca, beads, 
commercial cotton, dyes 

L 37.0 W 10.0 E-BAG-0200 


LM-274 


Sheath 

Bagobo | Davao | 1903 

Wood, metal, abaca, beads, 
commercial cotton, dyes 

L 37.0 W 8.5 E-BAG-0203 


; 


Kiping Larawan 54 
Knife with sheath 
Bagobo | 1971 


Metal, rattan | L42.0 W 15.0 E-BAG-0208 


Material Culture Index | LM-269 to LM-281 


LM-276 
Kiping 
Knife with sheath 
) Bagobo | Calinan, Davao | 1979 
Metal, rattan, wood, twine 
L 28.0 W 13.0 E-BAG-0209 


LM-277 
Kiping 
Knife with sheath 
Bagobo | Davao | 1971 
Metal, wood 


L 41.0 W 20.0 E-BAG-0210 


LM-278 
Kiping 
Knife with sheath 
Bagobo | Davao | 1971 
Metal, wood 
L35.0W 15.0 


E-BAG-0211 


LM-279 


Bolo with sheath 
Bagobo | 1969 
Metal, wood 


L82.0W 12.5 E-BAG-0214 
LM-280 
Bolo Larawan 54 
Bagobo | Davao | 1979 
Metal, wood, brass bells, crocodile tooth 
L 62.0 W 15.0 E-BAG-0215 
LM-281 


Bolo with sheath 

Bagobo | Davao | 1976 

Metal, wood, abaca, beads, 
hair, natural dye, commercial 
cotton cloth 

L 68.0 W 14.0 


E-BAG-0216 


109 


Material Culture Index | LM-282 to LM-293 


VA 
j 
SN 
Vai 
d 
i 


110 


LM-282 
Bolo with sheath 
Bagobo | 1952 
Metal, wood 
L 69.0 W 12.0 E-BAG-0217 
LM-283 
Badao 
Dagger/sheath 


Mandaya | Eastern Mindanao 
| 1952 
Wood, metal, abaca, cotton, 
natural and commercial dyes 
L34.0W 6.0 E-MAND-0060 


LM-284 


Badao 
Knife with sheath 


Mandaya | Eastern Mindanao 
| 1952 
Wood, metal, rattan, abaca 


L31.0W 5.0 E-MAND-0062 
LM-285 

Likud-likud 

Bolo 


Mandaya | 1910-1915 
Metal, wood 


L55.0W 13.0 E-MAND-0064 
LM-286 

Shield 

Mandaya 


Wood, horse hair 
H101.0W40.5 E-MAND-0105 


LM-287 
Shield 
Mandaya 
Wood, rattan 
H92.0W 23.0 E-MAND-0106 


i 
Ò. 


Knife 


LM-288 


Shield 

Mandaya 

Wood, rattan 

H104.0W 21.0 E-MAND-0107 


LM-289 


Kasag 

Shield 

Manobo | Buay, Upper Agusan 
| 1914 

Wood, hair 

H104.5W 19.0 E-MANO-0065 


LM-290 
Kakang 
Horse bridle 


Obo | Balutikun, Digos, Davao 
| 1914 


T'boli | Lake Sebu, South Cotabato | 1980 


Metal, rattan, twine 
L 31.0 W 3.5 


Rope, metal 
L 135.0 W 10.0 E-OBO-0014 
LM-291 
Larawan 54 
E-TIB-0032 
LM-292 


Knife 

T'boli | Lake Sebu, South 
Cotabato | 1980 

Wood, metal, plastic twine, 
rubber 


L 29.0 W 4.8 E-TIB-0033 
LM-293 

Lipang 

Kris 


Tagakaolo | Malalag, Davao | 
1914 
Metal, wood 


L59.0W 7.5 E-TAG-0007 


Material Culture Index | LM-294 to LM-302 


LM-294 
Shield 


Tiruray 
Wood, hair, resin 
H 91.0 W 28.0 E-TIR-0107 


METALSMITHING (LM-295 to LM-302) 


LM-295 
, LM-299 
Bulai nan turak 3 
Crucible 
Wax thar 
B'laan | Padada, D 1914 rd 
W 40 E-BIL-0006 H11.0D8.0 E-TIB-0035 
LM-296 LM-300 
Crucible Crucible 
Mandaya T'boli 
Clay Clay, wax 
H 2.5 D 4.0 E-MAND-0144 H 16.0 D 13.0 E-TIB-0036 
LM-297 LM-301 
Beeswax Wax rolling pin 
T'boli 
Subanen 
L 8.0 W 6.0 E-SUB-0036 Clay, Wax 
' ° peo H 12.0D 7.9 E-TIB-0037 
LM-302 
EMENS Bellows with piston 
Bellow with piston T'boli 
T'boli Wood, rattan, feathers 
Wood, metal, feathers Bellows: H 114.0 - 115.0 
H 116.0 D 15.0 E-TIB-0014A D 26.0 - 27.0 
Pistons: H 137.0 - 141.0 


111 


Material Culture Index | LM-303 to LM-311 


43388 


112 


ZOOLOGICAL SPECIMEN COLLECTION (LM-303 ro LM-311) 


LM-303 


Pinctada margaritifera 
Blacklip pearl oyster 

Pambilan, Alabat Island, Quezon 
2011 

D 13.0 


LM-304 


Pinctada maxima 
Goldlip pearl oyster 
Morocborocan, Monreal, 


Ticao Island, Masbate 
1998 


D 22.0 


LM-305 


Cuora amboinensis 

Malayan box turtle 

Pannu | Bagobo 

Pagong | Tagalog 

L 24.0 W 12.0 H 5.0 
NMZAM-094 


LM-306 


Cuora amboinensis 

Malayan box turtle 

Pannu | Bagobo 

Pagong | Tagalog 

L 22.0 W 14.0H 6.0 
NMZAM-096 


LM-307 


Chelonia mydas 
Green sea turtle 
Baoo | Manobo 
Pawikan | Tagalog 


L 59.0 W 35.0 H 12.5 
PNMNH-228 


"1 
s 


LM-308 


Crocodylus mindorensus 

Philippine crocodile 

Palvos | Manobo 

Cayman | Bisaya 

Buwaya | Tagalog 

L 146.0 W 16.0 H 7.0 
PNMNH-030 


LM-309 


Gallus gallus philippensis 
Red jungle fowl 

Anok abnas | B'laan 

Manok ihalas | Bisayan 
Labuyo | Tagalog 

H 35.0 W 28.0 


LM-310 


Malayopython reticulatus 
Reticulated python 

Sawe | B'laan 

Bakusan | Manobo 

Sawa | Tagalog 


LM-311 

Sus philippensis 
Philippine warty pig 
Magin talunan | Manobo 
Baboy talon | Subanen 
Baboy damo | Tagalog 
L 15.0 W 26.0 H 56.0 

NMZAM-117 


BIBLIOGRAPHY 


Achanzar, Honey Libertine R. 2007. “Gomek Gomanan: 

A Ritual and Power Among the Tagabawa Bagobos of 
Davao, Mindanao, Philippines.” International Journal of 
Intangible Heritage 2: 23-30. 

Acosta, J. R. Nereus O. 1994. Loss, Emergence, and 
Retribalization: The Politics of Lumad Ethnicity in 
Northern Mindanao (Philippines). Unpublished Ph.D. 
dissertation. University of Hawaii at Manoa. 

Alejo, Albert E. 2000. Generating Energies in Mount Apo: 
Cultural Politics in a Contested Environment. Quezon 
City: Ateneo de Manila University Press. 

Ambrosio, Dante L. 2010. Balatik: Etnoastronomiya, 
kalangitan sa kabihasnang Pilipino. Quezon City: 
University of the Philippines Press. 

Andaya, Barbara Watson. 1997. “Historicising ‘modernity’ 
in Southeast Asia." Journal of the Economic and Social 
History of the Orient 40 (4): 391-409. 

Arcenas-Avancefia, Maria Lourdes L. 1993. The Vanishing 
Nomads: The B'laans’ Past, Present and Future. Manila: 
Philippine Exchange Assistance Center Foundation. 

Arcilla, Jose S. 2013. Jesuits in Mindanao: The Mission. 
Diliman, Quezon City: MediaWise Communications, Inc. 

Aribal, Lowell G., and Inocencio E. Buot Jr. 2009. "The 
Threatened Plant Species in Various Regions in 
Mindanao Island, Philippines." Journal of Nature Studies 
8 (2): 23-33. 

ADB (Asian Development Bank). 2002. Indigenous Peoples/ 
Ethnic Minorities and Poverty Reduction. Manila: Asian 
Development Bank. 


Bailen, Jerome, ed. 1986. The Tasaday Controversy: 
Proceedings of the International Conference on the 
Tasaday Controversy and Other Urgent Anthropological 
Issues. Quezon City: Philippine Social Science Center. 

BALC (Baliguihan Ancestral Land Claim). 1994. Documented 
Proofs of the Historical Ethnic Origins and Long-Term 
Settlement of the Higaunons of Baligiyan. Unpublished 
supporting document submitted to the Department of 
Environment and Natural Resources (DENR) National 
Office for the Certificate of Ancestral Domain Claim 
(CADC) No. RX-CADC-019. 

Barnard, Alan. 1998. "The Tasaday Controversy: Assessing 
the evidence." American Ethnologist 25 (1): 35-36. 

Benedict, Laura W. 1913. "Bagobo Myths." The Journal of 
American Folklore 26 (99): 13-63. 

— ——. 1916. A Study of Bagobo Ceremonial, Magic and 
Myth. Annals of the New York Academy of Sciences XXV. 
New York: National Academy of Science. 

Bernad, Miguel A. 1972. The Christianization of the 
Philippines: Problems and Perspectives. Manila: 
Filipiniana Book Guild. 

— ——. 2004. The Great Island: Studies in the Exploration 
and Evangelization of Mindanao. Quezon City: Ateneo de 
Manila University Press. 

Berreman, Gerald D. 1992. "The Tasaday: Stone 
Age Survivors or Space Age Fakes?" American 
Anthropological Association Scholarly Series 28: 21-39. 

Bersales, Jose Eleazar R., ed. 2008. Visual Fragments: The 
Rahmann-Maceda Photographic Collection, 1954-1964 
Cebu City: San Carlos Publications. 

Beyer, H. Otley. 1921. The Non-Christian People of the 
Philippines. Manila: Bureau of Printing. 


Blust, Robert A. 1991. "The Greater Central Philippines 
Hypothesis." Oceanic Linguistics 30 (2): 73-129. 

Breininger, Lilli. 2010. /ndigenous Peoples in Mindanao: 
Identity Politics and Social Movements. Unpublished 
thesis. Universitàt Trier. 

Briones, Samuel M. 1972. The Burial Sites of Salangsang, 
Salaman Lebak, Southern Cotabato (A Summary). 
Seminar on Southeast Asian Archaeology and Prehistory, 
June 26-July 3, 1972, National Museum, Manila. 

Buenconsejo, Jose S. 2000. “Dances of Hostility and 
Friendship: Embodied Histories of Group Relations in 
Agusanen Manobo Spirit-Possession (Yana-an) Ritual." 
Humanities Diliman 1 (2): 1-30. 

— ——. 2010. “Inland-Coastal Philippine Hybridity: 
Heteroglossia in Agusan Manobo Music and Ritual.” 
Humanities Diliman 7(1): 140-175. 

— ——. 2014. “The Commanding Amigo and Its Spirit 
Embodiment: An Inquiry into the Relationship Between 
Manobo-Visayan Compadrazgo Social Relationship 
in the ‘Modern’ Manobo Cosmology and Ritual.” 
Suvannabhumi 6 (1): 161-191. 

Bureau of Forestry. 1970. Administrative Order No. 11. 
Revised Forestry License Regulations. 

Burton, Erlinda M. 1977. “Settlement and Burial Sites at 
Suatan, Butuan City: A Preliminary Report.” Philippine 
Studies 25 (1): 95-112. 

— ——. 2003. The Quest of the Indigenous Communities 
in Mindanao, Philippines: Rights to Ancestral Domain. 
Commission on Human Rights, Sub-Commission on 
Promotion and Protection of Human Rights Working 
Group on Minorities. Cagayan de Oro City: Research 
Institute for Mindanao Culture. 


Cairns, Malcolm. 1997. "Ancestral Domain and National 
Park Protection: Mutually Supportive Paradigms? A 
Case Study of the Mt. Kitanglad Range National Park, 
Bukidnon, Philippines." Philippine Quarterly of Culture 
and Society 25 (1-2): 31-82. 

Carifio, Jacqueline K. 2012. Country Technical Notes on 
Indigenous Peoples' Issues: Republic of the Philippines. 
International Fund for Agricultural Development 2. 

Casal, Gabriel. 1977. "The Legacy of Ginton.” In Filipino 
Heritage: The Making of a Nation, Vol. 2: The Metal Age 
in the Philippines: Foundations of the Society, edited by 
Alfredo R. Roces, 455-460. Lahing Pilipino Publishing Inc. 

— ——. 1978. T'boli Art: In Its Socio-Cultural Context. 
Makati, Metropolitan Manila: Ayala Museum. 

Casal, Gabriel, and Regalado Trota Jose Jr. 1981. "Colonial 
Artistic Expressions in the Philippines (1565-1898)." In 
The People and Art of the Philippines, edited by Gabriel 
Casal, Regalado Trota Jose Jr., Eric S. Casifio and George 
R. Ellis, 85-121. Los Angeles: Museum of Cultural History, 
University of California. 

Casal, Gabriel, Regalado Trota Jose Jr., Eric S. Casifio and 
George R. Ellis, eds. 1981. The People and Art of the 
Philippines. Los Angeles: Museum of Cultural History, 
University of California. 

Casifio, Eric S. 1976a. The Jama Mapun: A Changing Samal 
Society in the Southern Philippines. Quezon City: Ateneo 
de Manila University Press. 

— ——. 1976b. “Review Article: The Tasaday Yesterday and 
Today.” Philippine Studies 24: 228-233. 


113 


Bibliography 


— ——. 1981. “Arts and Peoples of the Southern 
Philippines.” In The People and Art of the Philippines, 
edited by Gabriel Casal, Regalado Trota Jose Jr., Eric 
S. Casifio and George R. Ellis, 123-181. Los Angeles: 
Museum of Cultural History, University of California. 

———. 2000. Mindanao Statecraft and Ecology: Moros, 
Lumads, and Settlers Across Lowland-Highland 
Continuum. Cotabato City: Notre Dame University. 

Cembrano, Margarita R. 1998. Patterns of the Past: The 
Ethno Archaeology of Butuan. Unpublished manuscript. 
Manila: National Museum. 

———. 2005. “Uweging: Epic Songs of the Agusan 
Manobo, Northeast Mindanao.” In Literature of Voice: 
Epics in the Philippines, edited by Nicole Revel, 95-113. 
Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 

---. n.d. Tiduray Ethnographic Catalogue. Unpublished 
manuscript. Manila: National Museum. 


Christie, Emerson B. 1909. The Subanuns of Sindangan Bay. 


Bureau of Science Division of Ethnology Publications, 
Vol. VI. Manila: Bureau of Printing. 

Civil Case No. Q-99-1028. 1988. Manuel Elizalde and 
Tasaday Representatives Balayem, Mahayag, Dul and 
Lobo Complaint for Damages and Declaratory Relief 
Against Zeus Salazar and Jerome Bailen. Quezon City 
Regional Trial Court. 

Cole, Fay-Cooper. 1911. “The Bagobos of Davao Gulf.” The 
Philippine Journal of Science D VI (3): 127-137. 

———. 1913. The Wild Tribes of Davao District, Mindanao. 
Anthropological Series XII, Field Museum of Natural 
History Publication 170. Chicago: The Field Museum of 
Natural History. 

— ——. 1956. The Bukidnon of Mindanao. Fieldiana 
Anthropology 46. Chicago: The Field Museum of Natural 
History. 

Conant, Carlos Everett. 1911. “The RGH Law in Philippine 
Languages.” Journal of American Oriental Society 31 (1): 
70-85. 

Cruz, Ma. Concepcion. 1986. “Integrated Summary Report: 
Population Pressure and Migration: Implication for 
Upland Development.” University of the Philippines Los 
Bafios Working Paper 86-07. 

Cuevas, Nida, and Alexandra de Leon. 2008. Archaeological 
Investigation of Sagel Cave at Maitum, Sarangani 
Province, Southern Mindanao, Philippines. Unpublished 
field report. Manila: National Museum. 

Cullon, Vincent G. 1968. “The Spirit World of the 
Bukidnon.” Asian Folklore Studies 27 (2): 17-25. 


De la Costa, Horacio. 1961. The Jesuits in the Philippines, 
1581-1768. Cambridge: Harvard University Press. 

— ——. 1965. Readings in Philippine History. Manila: 
Bookmark, Inc. 

Demetrio, Francisco R. 1981. “The Jesuits of Agusan River, 
1875-1935.” Philippine Studies 29 (3/4): 515-534. 

--- 1994. “The Bukidnon Myths of Sickness, Death and 
Afterlife." Philippine Studies 42 (4): 415-430. 


DENR (Department of Environment and Natural Resources). 


1993. Administrative Order (AO) No. 2: Rules and 
Regulations for the Identification, Delineation and 
Recognition of Ancestral Land and Domain Claims. URL: 
http://policy.denr.gov.ph/1993/Land dao93-02.pdf. 

— ——. 2004. Administrative Order No. 15: Establishing 
the List of Terrestrial Threatened Species and their 
Categories, and the List of other Wildlife Species 
pursuant to Republic Act No. 9147, otherwise known 


114 


as the Wildlife Resources Conservation and Protection 
Act of 2001. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs 
phi93275.pdf. 

Dizon, Eusebio Z. 1991. A Report on the Assessment of 
an Archaeological Complex in Pinol, Maitum, South 
Cotabato (2-6 August 1991). Unpublished field report. 
Manila: National Museum. 

Dizon, Eusebio Z., Rey A. Santiago, Jose G. Santiago and 
Miguel C. Accion, Jr. 1992. Second Status Report on the 
Archaeological Project in Pinol, Maitum, South Cotabato 
(X-91-P2). Unpublished field report. Manila: National 
Museum. 

Dizon, Eusebio Z., and Rey A. Santiago. 1996. Faces from 
Maitum: The Archaeological Excavation of Ayub Cave. 
Manila: National Museum. 

DuBois, Carl D. 1973. "Connectives in Sarangani Manobo 
Narratives.” Lingustics 110: 17-28. 

Duhaylungsod, Levita A., and David Hyndman. 1992. 
"Creeping Resource Exploitation in the Tboli Homeland: 
Political Ecology of the Tasaday Hoax.” In The Tasaday 
Controversy: Assessing the Evidence, edited by Thomas 
N. Headland, 59-75. Washington, D.C.: American 
Anthropological Association (AAA). 

— ——. 1993. Where T'boli Bells Toll: Political Ecology 
Voices Behind the Tasaday Hoax. International Work 
Group for Indigenous Affairs (IWGIA) Document No. 73. 
Copenhagen: IWGIA. 

Dumont, Jean-Paul. 1988. "The Tasaday, Which 
and Whose? Toward the Political Economy of an 
Ethnographic Sign." Cultural Anthropology 3 (3): 261- 
275. 


Eder, James F. 2010. "Ethnic Differences, Islamic 
Consciousness, and Muslim Social Integration in the 
Philippines." Journal of Muslim Minority Affairs 30 (3): 
317-332. 

Eder, James F., and Thomas M. McKenna. 2004. “Minorities 
in the Philippines: Ancestral Lands and Autonomy in 
Theory and Practice." In Civilizing the Margins: Southeast 
Asian Government Policies for the Development of 
Minorities, edited by Christopher R. Duncan, 56-85. 
National University of Singapore. 

Edgerton, Ronald K. 1983. "Social Disintegration on a 
Contemporary Philippine Frontier: The Case of Bukidnon, 
Mindanao.” Journal of Contemporary Asia 13 (2): 151- 
175. 

Edgerton, Ronald K., and Becky Richards Edgerton. 

1982. "Growing Up in a Frontier Town: The Bukidnon 
Experience in Malaybalay.” Philippine Quarterly of 
Culture and Society 10 (3): 117-140. 

Elizalde, Manuel, and Robert B. Fox. 1971. The Tasaday 
Forest People: A Data Paper on a Newly Discovered Food 
Gathering and Stone Tool Using Manubo Group in the 
Mountains of South Cotabato, Mindanao, Philippines. 
Washington, D.C.: Center for Short-Lived Phenomena, 
Smithsonian Institution. 

Elkins, Richard E. 1953. “The Phonemes of Southern 
Bukidnon Manobo.” Folklore Studies 12: 108-110. 

— ——. 1963. “Partial Loss of Contrast Between a and e in 
Western Bukidnon Manobo.” Lingua 12: 205-210. 

— ——. 1968. "Three Models of Western Bukidnon 
Manobo Kinship.” Ethnology 7 (2): 171-189. 

— ——. 1971. “Western Bukidnon Manobo Sentence 
Structure.” Lingua 27: 216-262. 

— ——. 1974a. "Proto-Manobo Word List." Oceanic 
Linguistics 13 (1/2): 601-641. 


———. 1974b. “A Preliminary Proto-Manobo Word List.” 
Philippine Journal of Linguistics 4/5: 23-40. 

— ——. 1993. “Blood Sacrifice and the Dynamics of 
Supernatural Power Among the Manobo of Mindanao: 
Some Missiological Implications." Missiology: An 
International Review XXI (3): 321-331. 

— ——. 1994. “A Study of Culture Change and Its Effect 
on Evangelism in Mindanao Indigenous Societies." 
Missiology: An International Review XXIII (2): 167-176. 

Engelberg, Stephen. 1987. "Marcos is Facing a New U.S. 
Inquiry: A Grand Jury is Said to Weigh Fraud in New York 
Realty Tied to Him and Wife.” The New York Times (7 
December): A14. 

Espiritu, Talitha. 2014. "Performing Native Identities: 
Human Displays and Indigenous Activism in Marcos" 
Philippines." In The Routledge Companion to Global 
Popular Culture, edited by Toby Miller, 417-425. 
Routledge. 

Eugenio, Damiana L. 1996. Philippine Folk Literature: The 
Legends. Quezon City: University of the Philippines- 
Office of Research Coordination. 


Fernandez, Carlos A., and Frank Lynch. 1972. "The Tasaday: 
Cave-Dwelling Food Gatherers of South Cotabato, 
Mindanao.” Philippine Sociological Review (October), 
279-330. 

The Field Museum of Natural History. Anthropological 
Collections. URL: https://collections-anthropology. 
fieldmuseum.org/. 

Finley, John P. 1913. "The Ethnographical and Geographical 
Sketch of Land and People.” In The Subanu: Studies of a 
Sub-Visayan Mountain Folk of Mindanao, 1-41. Carnegie 
Institution of Washington Publication No. 184. 

Forsberg, Vivian. 1988. T'boli Medicine and the 
Supernatural. Unpublished M.A. Thesis in Missiology. 
Manila: Summer Institute of Linguistics and Fuller 
Theological Seminary. 

Forster, Jannette, and Myra Lou Barnard. 1968. "A 
Classification of Dibabawon Active Verbs." Lingua 20: 
265-278. 

Fox, Robert B. 1957. “A Consideration of Theories 
Concerning Possible Affiliations of Mindanao Cultures 
with Borneo, the Celebes and Other Regions of the 
Philippines." Philippine Sociological Review 5 (1): 2-12. 

—— —. 1971a. “Time Catches Up with the Tasaday.” The 
Asian 1 (Oct. 24-30): 7. 

— — —. 1971b. “Explorations and Excavations of Cave Sites 
of Ancient Man in Palawan Island, Philippines.” Research 
Reports: 1965 Projects, 75-85. National Geographic 
Society. 

— ——. 1972. “The Tasaday: A Newly Found Tribe of 
Stone Age Cave Dwellers." Seminar on Southeast Asian 
Pre-history and Archaeology, June 26 to July 3, 1972. 
Unpublished manuscript in typescript. Manila: National 
Museum of the Philippines and the Ford Foundation. 

--- 1976. “Notes on the Stone Tools of the Tasaday, 
Gathering Economies in the Philippines and the 
Archaeological Record." In Further Studies of the 
Tasaday, edited by Douglas E. Yen and John Nance, 3-12. 
Manila: PANAMIN Foundation. 

— ——. 1979. "The Philippines During the First Millenium 
B.C" In Early South East Asia: Essays in Archaeology, 
History and Historical Geography, edited by Ralph 
Smith and William Watson, 227-241. New York: Oxford 
University Press. 


Bibliography 


Fox, Robert B. and Elizabeth Flory. 1974. A Map of the 
Filipino People. Manila: National Museum. 

Fraiser, Douglas M. 2001. "Land Conflict of the Cotabato 
Manobo People." Philippine Studies 49 (2): 215-235. 

Frake, Charles O. 1956. “Malayo-Polynesian Land Tenure." 
American Anthropologist 58: 170-173. 

— ——. 1957. “Sindangan Social Groups.” Philippine 
Sociological Review 5 (2): 2-11. 

— ——. 1961. “The Diagnosis of Disease Among the 
Subanun of Mindanao.” American Anthropologist 63: 
113-132. 

— — —. 1964. “How to Ask for a Drink in Subanun.” 
American Anthropologist 66 (6): 127-132. 

— ——. 1998. “Abu Sayyaf: Displays of Violence and the 
Proliferation of Contested Identities Among Philippine 
Muslims." American Anthropologist 100 (1): 41-54. 

Fujisaka, Samuel, E. Jayson, A. Dapusala, and P. Elliot. 1992. 
^When Will it Rain? Why Drought? Changing Upland 
Farmer Perceptions in Bukidnon.” Philippine Quarterly of 
Culture and Society 20 (2/3): 151-156. 


General Register (G. R.) No. 97827. 1993. University of the 
Philippines vs. Court of Appeals, Honorable Rodolfo A. 
Ortiz, Presiding Judge, Regional Trial Court (Branch 89), 
National Capital Region, Quezon City, Metro Manila, 
Manuel Elizalde, Balayem, Mahayag, Dul and Lobo; 
February 9. URL: http://www.lawphil.net/judijuris/ 
juri1993/feb1993/gr 97827 1993.html. 

Gallego, Ma. Kristina L. and Louward Allen Zubiri. 2011. 
“MTBMLE in the Philippines: Perceptions, Attitudes and 
Outlook.” Frontiers of Language and Teaching 2: 404- 
414. 

Gallman, Andrew F. 1997. Proto East Mindanao and Its 
Internal Relationships. Manila: Linguistic Society of the 
Philippines. 

Gardner, Leon L. 1930. "Swiflets and a Manobo.” The Auk 
47 (1): 86-87. 

Garvan, John M. 1927. "A Survey of the Material and 
Sociological Culture of the Manobo of Eastern 
Mindanao.” American Anthropologist 29 (4): 567-604. 

--- 1931. The Manóbos of Mindanáo. Memoirs of the 
National Academy of Sciences XXIII. New York: National 
Academy of Science. 

Gaspar, Karl. 2000. The Lumad’s Struggle in the Face of 
Globalization. Davao City: Alternate Forum for Research 
in Mindanao. 

———. 2011. The Manobo Dreams in Arakan: A People's 
Struggle to Keep their Homeland. Quezon City: Ateneo 
de Manila University Press. 

Gatmaytan, Augusto B. 1996. "Line Across the Land: The 
State, Ancestral Domains, Delineation, and the Manobos 
of Agusan del Sur.” Philippine Natural Resources Law 
Journal 7 (1): 5-34. 

— — —. 2001. Issues in Community Resource Management 
in Northern Mindanao. Southeast Asia Policy Research 
Working Paper No. 19. Bogor, Indonesia: World 
Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia. 

— ——. 2002. Tenure and Community Resource 
Management: Case Studies From Northern Mindanaw. 
http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/ 
files/paper/PP0142-05.PDF. 

— ——. 2004a. Sustainability and Survival: Four Case 
Studies from Indigenous Communities in Northern 
Mindanaw. ICRAF Southeast Asia Working Paper No. 
2004 5. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre 
(ICRAF) Southeast Asia. 


115 


Bibliography 


— ——. 2004b. “The Hakdayan of Froilan Havana: Ritual 
Obligation in Manobo Religion.” Philippine Studies 52 (3): 
383-426. 

— ——. 2006. "Legislating Communality: State Law and 
Tenure Practice Among the Banwa-on.” Version 6.0. URL: 
http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0002268- 
society-legislating-community-state-law-and-tenure- 
practice-among-the-banwa-on.pdf/. 

— ——. 2007a. “Philippine Indigenous Peoples and 
Quest for Autonomy: Negotiated or Compromised?" 

In Negotiating Autonomy: Case Studies on Philippine 
Indigenous Peoples' Land Rights, 1-35. Denmark and 
Quezon City: International Work Group for Indigenous 
Affairs (IWGIA) and Legal Rights and Natural Resources 
Center—Kasama sa Kalikasan/Friends of the Earth- 
Philippines (LRC-KSK/FOE-Phils.). 

———, ed. 2007b. Negotiating Autonomy: Case Studies on 
Philippine Indigenous Peoples' Land Rights. Denmark and 
Quezon City: IWGIA and LRC-KSK/FOE-Phils. 

— ——. 2011. Indigenous Autonomy Amid Counter- 
Insurgency: Cultural Citizenship in a Philippine Frontier. 
Unpublished dissertation. Department of Anthropology, 
London School of Economics and Political Science. 

Gell, Alfred. 1996. "Vogel's Net: Traps as Artworks and 
Artworks as Traps." Journal of Material Culture 1 (1): 
15-38. 

Gisselquist, Rachel M. and Omar S. McDoom. 2015. 

The Conceptualization and Measurement of Ethnic 

and Religious Divisions: Categorical, Temporal, and 
Spatial Dimensions with Evidence from Mindanao, the 
Philippines. Helsinki, Finland: United Nations University- 
World Initiative for Development Economic Research 
(UNU-WIDER). 

Gloria, Heidi K. 1987. The Bagobos: Their Ethnohistory and 
Acculturation. Quezon City: New Day Publishers. 

Gomez, Amelia Luzviminda V. 2006. “Government Policy 
and Local Participation: Managing Mt. Malindang 
Natural Park, Philippines.” In Society, Environment 
and Development: The Mt. Malindang Experience 
(Compendium of Papers Presented in Scientific 
Conferences by the Biodiversity Research Programme 
Researchers and Collaborators), edited by Gerlie D. 
Rivera, 225-232. Los Bafios, Laguna: Southeast Asian 
Regional Center for Graduate Study and Research in 
Agriculture (SEARCA). 

Griffin, P. Bion. 1988. “National Policy on Minority Cultural 
Communities: The Philippine Case.” Southeast Asian 
Journal of Social Science 16 (2): 5-16. 

Guéguen, Catherine. 2010. “Sacredness, Death and 
Landscapes Among the Blaan (Mindanao): A Cultural 
Geography Study.” Philippine Quarterly of Culture and 
Society 38 (1): 37-54. 

Guillermo, Artemio R. 2012. Historical Dictionary of the 
Philippines. 3rd edition. Plymouth: Scarecrow Press. 


Hagedorn, Jessica. 2003. Dream Jungle. New York: Penguin 
Viking Press. 

Hamilton, Roy, ed. 1998a. From the Rainbows Varied Hue: 
Textiles of the Southern Philippines. Fowler Museum of 
Cultural History Textile Series. Los Angeles: University of 
California. 

— — —. 1998b. "From the Rainbow's Varied Hue: 

Textile Style Regions of Mindanao and Sulu." In From 
the Rainbow's Varied Hue: Textiles of the Southern 
Philippines, edited by Roy Hamilton, 15-101. Fowler 
Museum of Cultural History Textile Series. Los Angeles: 
University of California. 


116 


Hayase Shinzo. 1985. "Tribes on the Davao Frontier, 1898- 
1941.” Philippine Studies 33 (2): 139-150. 

— ——. 2007. Mindanao Ethnohistory Beyond Nations: 
Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East 
Maritime Southeast Asia. Quezon City: Ateneo de Manila 
University Press. 

Headland, Thomas N., ed. 1992. The Tasaday Controversy: 
Assessing the Evidence. Washington, D.C.: American 
Anthropological Association. 

Hemley, Robin. 2003. /nvented Eden: The Elusive, Disputed 
History of the Tasaday. University of Nebraska Press. 

Hibla ng Lahing Filipino: The Artistry of Philippine Textiles. 
2016. Curated by Ana Maria Theresa P. Labrador. 
Exhibition catalog. 2nd edition. Manila: National 
Museum, with the Office of Senator Loren Legarda. 

Hilario, Maricel P. 2005. "Transforming Lives and Recreating 
the Environment Beyond the Sustainable Development 
Paradigm: Reflections from the Experience of a Higaonon 
Community in Northern Bukidnon, Mindanao.” In 
The Future of Sierra Madre: Responding to Social and 
Ecological Changes (Proceedings of the 5th International 
Conference on Environment and Development), edited 
by J. van der Ploeg and A. B. Masipiquefia, 262-286. 
Tuguegarao City, Cagayan: Cagayan Valley Program on 
Environment and Development (CVPED). 

Hires, George A. and Thomas N. Headland. 1977. "A Sketch 
of Western Bukidnon Manobo Farming Practices, Past 
and Present." Philippine Quarterly of Culture and Society 
5 (1/2): 65-75. 

Hutterer, Karl L. 1977. "Prehistoric Trade and the Evolution 
of Philippine Societies: A Reconsideration.” In Economic 
Exchange and Social Interaction in Southeast Asia: 
Perspectives from Prehistory, ed. Karl L. Hutterer, 177- 
196. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Center 
for South and Southeast Asian Studies. 

Hyndman, David. 2002. "Indigenous Representation of 
the T'boli and the Tasaday Lost Tribe Controversy in 
Postcolonial Philippines: Interpreting the Eroticised, 
Effeminising Gaze in National Geographic." Social 
Identities 8 (1): 45-66. 


Ileto, Reynaldo C. (1979) 2016. Pasyon and Revolution: 
Popular Movements in the Philippines, 1840-1910. 
Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 

Imbing, Thimuay Mangura Vicente L., and Joy Viernes- 
Enriquez. 1990. "A Legend of the Subanen ‘Buklog.” 
Asian Folklore Studies 49 (1): 109-123. 

Iten, Oswald. 1986. "The Tasaday—A Stone Age Swindle." 
Swiss Review of World Affairs 6: 14-19. 


Johannot, Purissima B. 2002. "The Bagobo Revisited: 
Historical and Personal Perspectives on the Bagobo 
Southern Mindanao, Philippines.” In Arts and Culture 
3: The Association of Friends of the Barbier-Mueller 
Museum, 176. Geneva, Switzerland. 

Junker, Laura Lee. 1993. "Craft Goods Specialization and 
Prestige Goods Exchange in Philippine Chiefdoms of the 
Fifteenth and Sixteenth Centuries." Asian Perspectives 
(April): 1-35. 

— ——. 2000. Raiding, Trading, and Feasting: The Political 
Economy of the Philippine Chiefdoms. Quezon City: 
Ateneo de Manila University Press. 


Kelly, Piers. 2014. “A Tasaday Tale in Bohol: The Eskaya 
Controversy and Its Implications for Minority 
Recognition, the Indigenous Peoples' Rights Act, and the 


Practice of Cultural Research in the Philippines.” Lumina 
24 (2): 1-24. 

Kiefer, Thomas. 1968. The Tausug: Violence and Law in a 
Philippine Muslim Society. New York: Holt, Rinehart and 
Winston. 

Kurjack, Edward B. and Craig T. Sheldon. 1970. The 
Archaeology of Seminoho Cave in Lebak, Cotabato. 
Unpublished manuscript. Manila: National Museum. 


Labrador, Ana Maria Theresa P. 1998. The Representation 
of Bontok Identity in Museums and in Bontoc, Northern 
Philippines. Unpublished dissertation. Cambridge 
University. 

Lane, Robert F. 1986. Philippine Basketry: An Appreciation. 
Makati: Bookmark, Inc. 

Lao, Mardonio M. 1987. “Oral Tradition or Bukidnon Pre- 
History: The Kalikat hu mga Etaw dini ta Mindanao.” 
Kinaadman |X: 23-31. 

Lebar, Frank, ed. 1975. “Ethnic Groups of Insular Southeast 
Asia.” Human Relations Area Files (HRAF), Volume 2: 
Philippines and Formosa. New Haven, Connecticut: HRAF 
Press. 

Lee, Richard B. 1988. “Reflections on Primitive 
Communism."In Hunters and Gatherers, Volume I, 
edited by T. Ingold, D. Riches and J. Woodburn, 252-268. 
Oxford: Berg. 

———. 1992. “Art, Science or Politics? The Crisis in Hunter- 
Gatherer Studies.” American Anthropologist 94 (1): 
31-54. 

Legaspi, Avelino B. 1974. Bolinao: A 14th-15th Century 
Burial Site. Manila: National Museum. 

Leonen, Marvic M. V. F. 2007. “Seeking the Norm: 
Reflections on Land Rights Policy and Indigenous Peoples 
Right.” In Negotiating Autonomy: Case Studies on 
Philippine Indigenous Peoples’ Land Rights, edited by A. 
B. Gatmaytan, 37-66. Denmark and Quezon City: IWGIA 
and LRC-KSK/FOE-Phils. 

Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles Fennig, eds. 
2015. Ethnologue: Languages of the World. Manila: 
Summer Institute of Linguistics 

Lingga, Abhoud Syed M. 2004. “Muslim Minority in the 
Philippines.” Paper presented at the Southeast Asian 
Conflict Studies Network (SEACSN) Conference 2004: 
Issues and Challenges for Peace and Conflict Resolution 
in Southeast Asia, 12-15 January, Penang, Malaysia. 
URL: http://www.islamawareness.net/Asia/Philippines/ 
muslimminority.pdf. 

Lipski, John M. 2001. “The Place of Chabacano in the 
Philippine Linguistic Profile.” Estudios de Sociolingüística 
2 (2): 119-163. 

Llamzon, Teodoro A. 1971. “The Tasaday Language So Far.” 
Philippine Journal of Linguistics 2 (2): 1-30. 

———. 1978. Handbook of Philippine Language Groups. 
Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 

Lucero, Mary Natividad. 1988. Economic Changes Among 
the Mamanua of Northeastern Mindanao. Unpublished 
thesis. Diliman, Quezon City: University of the 
Philippines. 

Lynch, Frank, and Teodoro A. Llamzon. 1971. "The B'lit 
Manobo and the Tasaday.” Philippine Sociological Review 
19 (1-2): 90-146. 


Mabini, Mary Antoinette T., Queenie S. Quilo, Nincie Pale 
O. Tamiroy, Frencis Joy Panerio and Myrma Jean A. 
Mendoza. 2014. Indigenous Knowledge and Practices 
in Response to Natural Disaster: The Case of Subanen 


Bibliography 


in Brgy. Guinicolalay, Dinas, Zamboanga del Sur. 
Sociology Department, Mindanao State University- 
Iligan Institute of Technology, Iligan City. URL: http:// 
philippinesociology.com/wp-content/uploads/2014/08/ 
QUILO Subanen-IKP-Article.pdf. 

Maceda, Marcelo N. 1964. "Preliminary Report on 
Ethnographic and Archaeological Field Work in Kulaman 
Plateau, Island of Mindanao, Philippines." Anthropos 59: 
75-82. 

— ——. 1965. "Second Preliminary Report on the 
Archaeological Excavation in the Kulaman Plateau 
(Cotabato), Island of Mindanao, Philippines." Anthropos 
60: 237-240. 

McFarland, Curtis. 1980. A Linguistic Atlas of the 
Philippines. Institute for the Study of Languages and 
Cultures of Asia and Africa Monograph Series, No. 10. 
Tokyo: University of Foreign Studies. 

Madigan, Francis C. and Isaias S. Sealza. 1985. "A Study 
of the Sugar Industry in Bukidnon Province.” Philippine 
Studies 33 (4): 459-484. 

Manuel, E. Arsenio. 1958. The Maiden of the Buhong Sky: 
A Complete Song from the Bagobo Folk Epic Tuwaang. 
Quezon City: University of the Philippines. 

— ——. 1962. “Bagobo Riddles.” Folklore Studies 21: 123- 
185. 

— ——. 1963. “A Survey of Philippine Folk Epics.” Asian 
Folklore Studies 22: 1-76. 

— ——. 1978. “Towards an Inventory of Philippine Musical 
Instruments." Asian Studies 14 (1): 1-72. 

— ——. (1973) 2000. Manuvu’ Social Organization. Quezon 
City: University of the Philippines Press. 

Maquiso, Elena G. 1977. Ulahingan: An Epic of the Southern 
Philippines. Siliman University: Humanities Publication 
Series. 

Marshall, Eliot 1989. "Anthropologists Debate Tasaday Hoax 
Evidence." Science 246: 113-114. 

Masinaring, Manggob Revo N. 2014. Understanding the 
Lumad: A Closer Look at a Misunderstood Culture. 

Pasig City: Indigenous Peoples Office, Department of 
Education and the Tebtebba Foundation. 

McCoy, Alfred W. 1982. "Baylan: Animist Religion and 
Philippine Peasant Ideology.” Philippine Quarterly of 
Culture and Society 10: 141-194. 

Mednick, Melvin. 1977. “Ilanun.” In Insular Southeast Asia: 
Ethnographic Studies, Section 4: Philippines, edited by 
F. Lebar, 185-208. New Haven, Connecticut: Human 
Relations Area Files (HRAF) Publications. 

Mialhe, Francois, P. Walpole, E. Bruno, N. Dendoncker, 
Lola Richelle, and Sabine Henry. 2014. "Spatio-Temporal 
Migration Patterns To and From an Upland Village of 
Mindanao, Philippines." Population Environment DOI: 
10.1007/s111111-014-0213-4. 

University of Michigan. "Philippine Photographs 
Digital Archive.” URL: https://quod.lib.umich.edu/s/ 
sclphilimg?page=index. Last accessed 17 November 
2017. 

Mindanao Development Authority. 2015. Mindanao 
Database. URL: http://minda.gov.ph/. 

Minority Rights Group International. 1993. The Lumad and 
Moro of Mindanao: Ancestral Lands in the Phillipines. 
London: Minority Rights Group International. 

Mirasol, Feliz S., Joy M. Mirasol, and Roberto N. Padua. 
2013. “Biodiversity Conservation and Sustainable 
Development in Mindanao Protected Areas, Philippines.” 
Asian Journal of Biodiversity 4. DOI: 10.7828/ajob. 
v4i1.304. 


117 


Bibliography 


Molony, Carol H. 1988. “The Truth About the Tasaday: 

Are They a Primitive Tribe—or a Modern Hoax?” The 
Sciences 28 (5): 12-20. DOI: 10.1002/j.2326-1951.1988. 
tb03040.x. 

Mora, Manolete. 1987. “The Sounding Pantheon of Nature: 
T'boli Instrumental Music in the Making of an Ancestral 
Symbol.” Acta Musilogica 49: 187-212. 

— ——. 2005. Myths, Mimesis, and Magic in the Music 
of T'boli, Philippines. Quezon City: Ateneo de Manila 
University Press. 

Morilla, Lady Jane G., Nanette Hope N. Sumaya, Henry 
I. Rivero and Ma. Reina Suzette B. Madamba. 2014. 
“Medicinal Plants of the Subanens in Dumingag, 
Zamboanga del Sur, Philippines." International 
Conference on Food, Biological and Medical Sciences, 
28-29 January, Bangkok, Thailand. DOI: 10.15242/IICBE. 
C0114577. 

Moses, Judith. 1989. "Tasaday Tales.” Science Service 
Publication 136 (1): 3. 

Mydans, Seth. 1987a. "From Forest to Manila, Stranger in a 
Strange Land." New York Times (December 27). 

— — —. 1987b. “In Mindanao: Ancient Tribe or a Hoax from 
the 1970's?" New York Times (December 7), 6. 


Nance, John. 1975. The Gentle Tasaday: A Stone Age People 
in the Philippine Rain Forest. New York: Harcourt Brace 
Jovanovich. 

NCCA (National Commission for Culture and the Arts). 
2015. List of Schools of Living Tradition. Intramuros, 
Manila: NCCA. URL: http://ncca.gov.ph/school-of-living- 
traditions/list-of-schools-of-living-tradition/. 

NGS (National Geographic Society). 1971. "First Glimpse of 
a Stone Age Tribe.” National Geographic Magazine 140 
(6, December): 880-882b. 

NAMRIA (National Mapping and Resource Information 
Authority). 1956. Mindanao Topographical Map Sheet 
4037 II Burias. Fort Bonifacio, Makati City: NAMRIA. URL: 
http://www.namria.gov.ph/topo50Index.aspx. 

Nocheseda, Elmer L. 2016. Rara: Art and Tradition of Mat 
Weaving in the Philippines. Manila: HABI, the Philippine 
Textile Council, Inc. 


Okamura, Jonathan. 1988. “The Politics of Neglect: 
Philippine Ethnic Minority Policy.” Southeast Asian 
Journal of Social Science 6 (2): 17-46. 

Olofson, Harold. 1989. “Looking for the Tasaday: A 
Representation." Philippine Quarterly of Culture and 
Society 17 (1): 3-39. 

Ote, Leonardo M., and Agnes C. de Jesus. 1995. “Mt. 

Apo Geothermal Project: A Learning Experience in 
Sustainable Development.” In Worldwide Utilization 

of Geothermal Energy: An Indigenous Environmentally 
Benign Renewable Energy Resource: Proceedings of the 
World Geothermal Congress, Florence, Italy, 18-31 May 
1995, edited by Enrico Barbier, 2819-2822. Auckland: 
International Geothermal Association. 


Palmer, Allen. W. 2000. “Primitives Among Us: The 
Paradox of the Tasaday and Other ‘Lost Tribes’! Science 
Communication 21 (3): 223-243. 

Paredes, Oona Thommes. 1997. "Higaünon Resistance and 
Ethnic Politics in Northern Mindanao.” The Australian 
Journal of Anthropology 8 (3): 270-290. 

— ——. 2000. “Discriminating Native Traditions Among 
the Mindanao Lumad.” In Old Ties and New Solidarities: 
Studies on Philippine Communities, edited by Charles J. 


118 


H. MacDonald and Guillermo M. Pesigan, 74-90. Quezon 
City: Ateneo de Manila University Press. 

— ——. 2006. “True Believers: Higaunon and Manobo 
Evangelical Protestant Conversion in Historical and 
Anthropological Perspective." Philippine Studies 54 (4): 
521-557. 

———. 2013. A Mountain of Difference: The Lumad in Early 
Colonial Mindanao. Ithaca, New York: Cornell University 
Press/Southeast Asia Program Publications. 

---. 2015. “Indigenous vs. Native: Negotiating the 
Place of Lumads in the Bangsamoro Homeland" Asian 
Ethinicity 16 (2): 166-185. 

Parker, Luther. 1913. "Primitive Philippine Basketry.” The 
Philippine Craftsman 2 (2): 71-83. 

Paterno, Ma. Elena, Corazon S. Alvina, Rene B. Javellana, 
and Sandra B. Castro. 2001. Dreamweavers. Makati: The 
Bookmark, Inc. 

Pendleton, Robert L. 1942. "Land Utilizaton and Agriculture 
of Mindanao, Philippine Islands." Geographical Review 
32 (2): 180-210. 

Polenda, Francisco C. 1989. A Voice from the Hills: Essays 
on the Culture and Worldview of the Western Bukidnon 
Manobo People. Manila: Linguistic Society of the 
Philippines. 

Presidential Declaration No. 407. 1974. Creating the 
Municipality of Tboli in the Province of South Cotabato. 
URL: http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1974/ 
pd 407 1974.html. 

P. D. (Presidential Decree) No. 410. 1974. Declaring 
Ancestral Lands Occupied and Cultivated by National 
Cultural Communities as Alienable and Disposable, and 
for other purposes. URL: http://www.officialgazette.gov. 
ph/1974/03/11/presidential-decree-no-410-s-1974/. 

P. D. No. 719. 1975. Amending Presidential Decree No. 
690 "Creating the Southern Philippines Development 
Administration and Abolishing the Commission on 
National Integration, the Mindanao Development 
Administration, the Presidential Task Force for the 
Reconstruction and Development of Mindanao and the 
Special Program of Assistance for the Rehabilitation of 
Evacuees (SPARE), appropriating funds therefor and for 
other purposes." URL: http://www.lawphil.net/statutes/ 
presdecs/pd1975/pd 719 1975.html. 

P. D. No. 1017. 1976. Prohibiting Persons from Entering 
Into Unexplored Tribal Grounds and Providing Penalty 
therefor. URL: http://www.lawphil.net/statutes/ 
presdecs/pd1976/pd 1017 1976.html. 

P. D. No. 1414. 1978. Further Defining the Powers, 
Functions and Duties of the Office of the Presidential 
Assistant on National Minorities and for other purposes. 
URL: http://www.officialgazette.gov.ph/1978/06/09/ 
presidential-decree-no-1414-s-1978/. 

Proclamation No. 995. 1972. Reserving for Settlement 
Purposes of the Natural Cultural Minorities, known as 
the Manubo Blit and Tasaday, a Certain Parcel of Land 
of the Public Domain Situated in the Municipalities 
of Surallah and Kiamba, Province of South Cotabato, 
Island of Mindanao, under PANAMIN Management. 
URL: http://www.officialgazette.gov.ph/1972/04106/ 
proclamation-no-995-s-1972/. 


Quizon, Cherubim A. 1998. "Men Women, War and Peace: 
Perspectives on Contemporary Bagobo and B'laan 
Textiles." In From the Rainbow’s Varied Hue: Textiles of 
the Southern Philippines, edited by Roy Hamilton, 103- 
131. Fowler Museum of Cultural History Textile Series. 
Los Angeles: University of California. 


———. 2004. “Two Yankee Women at the St. Louis 
Fair: The Metcalf Sisters and their Bagobo Sojourn in 
Mindanao.” Philippine Studies 52 (4): 527-555. 

———. 2007. "Costume, Kostyom and Dress: Formulations 
of Bagóbo Ethnic Identity in Southern Mindanao.” 
Ethnology 46 (4): 271-288. 

— ——. 2012. "Dressing the Lumad Body: Indigenous 
Peoples and the Development Discourse in Mindanao.” 
Humanities Diliman 9 (2): 32-57. 


jan Raats, Pieter. 1973. “Mandarangan, A Bagobo Spirit 
of Sky and Heat.” Philippine Quarterly of Culture and 
Society 1 (2): 95-119. 

Rara, Amelia R., and Emmanuel S. Nabayra. 1992. “The 
Genealogical Evidence.” In The Tasaday Controversy: 
Assessing the Evidence, edited by T. N. Headland, 89-106. 
Washington, D.C.: American Anthropological Association 
(AAA). 

R. A. (Republic Act) No. 782. 1952. An Act to Grant Free 
Patents to Occupants of Public Agricultural Lands Since 
or Prior to July Fourth, Nineteen Hundred and Forty-Five. 
URL: http://www.lis.dar.gov.ph/documents/3168. 

R. A. No. 1888. 1957. An Act to Effectuate in a More Rapid 
and Complete Manner the Economic, Social, Moral 
and Political and Advancement of the Non-Christian 
Filipinos or National Cultural Minorities and to Render 
Real, Complete and Permanent the Integration of All 
Said National Cultural Minorities into the Body Politic, 
Creating the Commission on National Integration 
Charged with Said Functions. URL: http://www. 
chanrobles.com/republicacts/republicactno1888.html#. 
Wp5QkuhuaUk. 

R. A. No. 3872. 1964. An Act to Amend Sections 44, 48 
and 120 of Commonwealth Act No. 149, as Amended, 
otherwise known as the “Public Land Act,” and for 
other purposes. URL: http://www.lawphil.net/statutes/ 
repacts/ra1964/ra 3872 1964.html. 

R. A. No. 8371. 1997. An Act to Recognize, Protect and 
Promote the Rights of Indigenous Cultural Communities/ 
Indigenous Peoples, Creating a National Commission 
on Indigenous Peoples, Establishing Implementing 
Mechanisms, Appropriating Funds therefor, and for 
other purposes. URL: http://www.officialgazette.gov. 
ph/1997/10/29/republic-act-no-8371. 

Reid, Lawrence A. 1981. "Philippine Linguistics: The State 
of the Art: 1970-1980.” In Philippine Studies: Political 
Science, Economics and Linguistics, edited by D. V. Hart, 
212-273. Occasional Paper No. 8. DeKalb, Illinois: Center 
for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University. 

— ——. 1993. "Another Look at the Language of the 
Tasaday.” Keynote address at the Third Annual 
Conference of the Southeast Asian Linguistic Society, 
Honolulu, May 7, 1993. URL: http://www2.hawaii. 
edu/^reid/publications.html. 

Reyes, Lynda Angelica N. 1992. The Textiles of Southern 
Philippines: The Textile Traditions of the Bagobo, Madaya 
and Bilaan from their Beginnings to the 1900s. Diliman, 
Quezon City: University of the Philippines Press. 

Rivera, Gerlie D., ed. 2006. Society, Environment 
and Development: The Mt. Malindang Experience 
(Compendium of Papers Presented in Scientific 
Conferences by the Biodiversity Research Programme 
Researchers and Collaborators). Los Bafios, Laguna: 
SEARCA. 

Roces, Marian Pastor. 1991. Sinaunang Habi: Philippine 
Ancestral Weave. The Nikki Coseteng Filipiniana Series 
No. 1. Quezon City: Nikki Coseteng. 


Bibliography 


Rodil, Rudy B. 1993. The Lumad and Moro of Mindanao. 
London: Minority Rights Group. 

— ——. 1994. The Minoritization of the Indigenous 
Communities of Mindanao and the Sulu Archipelago. 
Alternate Forum for Research in Mindanao. 

— ——. 2003. “Re-Establishing Order in the Community 
and Its Connection with Biodiversity Conservation." 
Paper delivered at the Seminar-Workshop on Conflict 
Transformation and Biodiversity Conservation, July 11- 
13, 2003, Cagayan de Oro City. URL: http://mindanaosj. 
org/wp-content/uploads/2014/05/Re-establishing- 
Order-in-the-Community-and-its-connections-with- 
Biodiversity-Conservation-by-Rudy-B.-Rodil.pdf. 

— ——. 2012. "Magpuyong malinawon sa yutang kabilin 
(Living in Peace in their Ancestral Domain).” Asian 
Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia 48 (1-2): 
47-54. 

— ——. 2017. Kasaysayan ng mga Pamayanan ng 
Mindanao at Arkipelago ng Sulu, 1596-1898. Manila: 
Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Pambansang 
Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA). 

Rosaldo, Renato. 2003. "The Borders of Belonging: Nation 
and Citizen in the Hinterlands." In Cultural Citizenship 
in Island Southeast Asia: Nation and Belonging in the 
Hinterlands, edited by Renato Rosaldo, 1-15. Berkeley: 
University of California Press. 

Roxas, Alita T. 2005. "Livelihood and Extractive Activities 
in Mt. Malindang.” In The Future of Sierra Madre: 
Responding to Social and Ecological Changes 
(Proceedings of the 5th International Conference on 
Environment and Development), edited by Jan van der 
Ploeg and Andres B. Masipiquefia, 245-261. Tuguegarao 
City, Cagayan: CVPED. 

— ——. 2006. “The Indigenous Cultural Community of the 
Subanen as Co-Managers of Mt. Malindang Natural Park, 
Philippines." In Society, Environment and Development: 
The Mt. Malindang Experience (Compendium of Papers 
Presented in Scientific Conferences by the Biodiversity 
Research Programme Researchers and Collaborators), 
edited by Gerlie D. Rivera, 233-244. Los Bafios, Laguna: 
SEARCA. 

Roxas, Alita T. and Levita A. Duhaylungsod. 2004. 
"Landscaping and Locating Identity in the Mt. Malindang 
Diaspora.” Abridged version of the paper presented to 
the Philippine Studies Assocation, 17-19 September, 
Golden Pine Hotel and Restaurant, Baguio City. URL: 
http://www.searca.org/brp/pdfs/monographs/ 
Society%20Environment%20and%20Development.pdf. 


Sakili, Abraham P. 2003. Space and Identity: Expressions 
in the Culture, Arts and Society of the Muslims in the 
Philippines. Diliman, Quezon City: University of the 
Philippines Asian Center. 

— ——. 2012. "The Bangsamoro Framework Agreement 
and the Mindanao Problem: Foregrounding Historical 
and Cultural Facts and Concepts for Social Justice and 
Peace in the Southern Philippines." Asian Studies 48 (1 
& 2): 18. 

Salazar, Zeus. 1971. "Footnote on the Tasaday.” Philippine 
Journal of Linguistics 2: 34-38. 

— ——. 1973. "Second Footnote on the Tasaday.” Asian 
Studies 11: 97-113. 

— ——. 1988. "Third and Final Footnote on the Tasaday.” 
Paper presented at the 12th International Congress 
on Anthropological and Ethnological Sciences (ICAES), 
Zagreb, July 28, 1988. 


119 


Bibliography 


Samson, Marlene S. 2008. “The Material Legacy of the 
Rahmann-Maceda Field Tours." In Visual Fragments: The 
Rahmann-Maceda Photographic Collection, 1954-1964, 
edited by J. E. R. Bersales, 49-51. Cebu City: San Carlos 
University Publications. 

Santa Cruz Mission School, Inc. 2004. The Tribal People's 
Culture: The Tribe’s Way of Life. Unpublished manuscript 
in typescript. Lake Sebu, South Cotabato: Santa Cruz 
Mission School, Inc. 

Saway-Llesis, Irene. 2005. "Experiences in Ulaging 
Documentaton and Research." In Literature of Voice: 
Epics in the Philippines, edited by Nicole Revel, 85-93. 
Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 

Schlegel, Stuart A. 1970. Tiruray Justice: Traditional Tiruray 
Law and Morality. Kindle edition. Berkeley and Los 
Angeles, California and London: University of California 
Press. 

— ——. 1976. Muslim-Christian Conflict in the Philippine 
South. Santa Cruz, California: University of California. 

— ——. 1979. Tiruray Subsistence: From Shifting Cultivation 
to Plow Agriculture. Kindle edition. Quezon City: Ateneo 
de Manila University Press. 

— ——. 1994. Children of Tulus: Essays on the Tiruray. 
Quezon City: Giraffe Books, Inc. 

— ——. 1999. Wisdom from a Rainforest: The Spiritual 
Journey of an Anthropologist. Quezon City: Ateneo de 
Manila University Press. 

Schreurs, Peter. 1981. "Agusan's Loggers: Hewers of Wood 
and Carriers of Water?” Philippine Quarterly of Culture 
and Society 9 (4): 261-274. 

— ——. 1983. "The Royal Fort of Tandag (1609-1823) 
Philippine Quarterly of Culture and Society 11 (2/3): 
107-122. 

— — —. 1986. "The Mission Reductions of East and 
Northeast Mindanao, 1874-1891.” Philippine Quarterly 
of Culture and Society 14 (2): 86-116. 

— ——. 1989. Caraga Antigua, 1521-1910: The 
Hispanization and Cristianization of Agusan, Surigao 
and East Davao. Cebu City: University of San Carlos 
Publications. 

— ——. 1994. Mission to Mindanao 1859-1900, Volume |. 
Cebu City: San Carlos University Publications. 

Scott, William Henry. 1994. Barangay: Sixteenth Century 
Philippine Culture and Society. Quezon City: Ateneo de 
Manila University Press. 

Sealza, Isias S. 1984. “From Staple to Cash Crop: A Survey 
Study of the Plantation Industry and Occupational 
Diversification in Bukidnon Province.” Philippine 
Sociological Review 32 (1/4): 91-104. 

Simons, Gary F., and Charles D. Fennig, eds. 2017. 
Ethnologue: Languages of the World. 20th edition. 
Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics 
International. 

Solheim, Wilhelm G. II, Avelino M. Legaspi, and Jaime 
S. Neri. 1964. The Archaeology of Central Philippines: 

A Study Chiefly of the Iron Age and Its Relationships. 
Manila: Philippine Bureau of Printing. 

— ——. 1979. Archaeological Survey in Southeastern 
Mindanao. Manila: National Museum, with the 
University of Hawai'i. 

Spoehr, Alexander. 1973. Zamboanga and Sulu: An 
Archaeological Approach to Ethnic Diversity. Ethnology 
Monograph No. 1. Pennsylvania: University of Pittsburg. 


120 


Sponsel, Leslie E. 1992. “Our Fascination with the Tasaday: 
Anthropological Images and Images of Anthropology.” In 
The Tasaday Controversy: Assessing the Evidence, edited 
by T. N. Headland, 200-212. Washington, D.C.: American 
Anthropological Association (AAA). 

Sy, Dionisio A. 1970. Butuan Through the Ages. Cebu City: 
University of San Carlos. 


Tadem, Eduardo C. 2012. "Development and Distress in 
Mindanao: A Political Economy Overview." Asian Studies 
48 (1/2): 19-34. 

Tenorio, Jose, and Stuart A. Schlegel. 1970. "The Customs 
of the Tiruray People.” Philippine Studies 18 (2): 364-428. 

Tiu, Macario D. 2005.Davao: Reconstructing History from 
Text and Memory. Davao City: Research and Publication 
Office, Ateneo de Davao University and Mindanao 
Coalition of Development NGOs. 

Tobias, Maricris Jan. 1998. "Lang Dulay.” In National 
Commission for Culture and the Arts (NCCA) Gawad sa 
Manlilikha ng Bayan (National Living Treasures Awards), 
pp. 8-9. Manila: NCCA. 

Tomaquin, Ramel D. 2013. "Indigenous Religion, 
Institutions and Rituals of the Mamanwas of Caraga 
Region, Philippines." Asian Journal of Sciences, Arts and 
Humanities 1 (1): 18-36. 

TRICOM (Tri-People Consortium for Peace, Progress and 
Development of Mindanao). 1998. Defending the Land 
Lumad and Moro Peoples' Struggle for Ancestral Domain 
in Mindanao. Manila: TRICOM. 

Trijono, Lambang, ed. 2004. The Making of Ethnic and 
Religious Conflicts in Southeast Asia: Cases and 
Resolutions. Penang: Center for Security and Peace 
Studies, Universitas Gadjah Mada (CSPS) and Southeast 
Asian Conflict Studies Network (SEACSN). 

Turner, Mark, Ronald James May, and Lulu Respall Turner, 
eds. 1992. Mindanao: Land of the Unfulfilled Promise. 
Quezon City: New Day Publishers. 


Umehara, Hiromitsu. 2009. "Koronadal Valley Half a 
Century After Land Settlement in South Cotabato, 
Mindanao. Philippine Studies 57 (4): 505-541. 

Unabia, Carmen C. 1985. "Gugud: A Bukidnon Oral 
Tradition." Asian Folklore Studies 44 (2): 205-229. 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization). 2014. Mount Hamiguitan Range 
Wildlife Sanctuary. URL: http://whc.unesco.org/en/ 
list/1403. 


Valdez, Anabelie V. and Sanaoray Canapi. 2015. "Healing 
Beliefs and Practices Among Subanen and Mansaka.” 
International Journal of Social Science and Humanity 5 
(1): 100-102. 

Valdez, Anabelie V. and Carmelita G. Hansel. 2015. 
"Ethnofarming Practices Among Subanen and Mansaka.” 
International Journal of Social Science and Humanity 5 
(1): 154-156. 

Villanueva, Haydee D. and Perlito D. Jomuad. 2013. 
"Describing the Meanings, Functions and Modifications 
of Traditional Subanen Costumes.” Journal of 
Multidisciplinary Studies 2 (1): 103-128. 


Warren, James. 1985. The Sulu Zone, 1786-1898: The 
Dynamics of External Trade, Slavery and Ethnicity in the 
Transformation of a Southeast Asian Maritime State. 
Second edition. Quezon City: New Day Publishers. 


Wernstedt, Paul D., and Frederick L. Simkins. 1965. 
“Migrations and the Settlement of Mindanao.” The 
Journal of Asian Studies 25 (1): 83-103. 

Winters, Norton J. 1977. “The Meaning of a Smile: 

A Crown-to-Root Analysis of Teeth as Keys to Past 
Populations." In Filipino Heritage: The Making of 

a Nation, Vol. 2: The Metal Age in the Philippines: 
Foundations of the Society, edited by A. R. Roces, 449- 
454. Lahing Pilipino Publishing Inc. 

University of Wisconsin. "SouthEast Asian Images & 
Texts: Wisconsin Philippine Image Collection." Digital 
Collections, University of Wisconsin-Madison Libraries. 


URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/SEAIT. 


Wood, Grace L. 1957. “The Tiruray.” Philippine Sociological 


Review 5 (2): 12-39. 

Worcester, Dean C. 1913. "The Non-Christian Peoples of 
the Philippine Islands.” National Geographic Magazine 
24 (11). 

Wrigglesworth, Hazel J. 1977a. Sociolinguistic features of 
narrative discourse in llianen Manobo. Lingua 41:101- 
124. 

— ——. 1977b. “Tulalang Slays the Dragon: A Complete 
Song from the Ilianen Manobo Epic of Tulalang." 
Philippine Quarterly of Culture and Society 5 (3): 123- 
165. 

— ——. 1984. “Manobo Storytelling as Approximation to 
Drama.” Philippine Quarterly of Culture and Society 12 
(3): 221-256. 


Yamut, Veberlino. T. 2008. "Ritual Dances of the T'boli." 
Liceo Journal of Higher Education Research 5 (2): 1-18. 

Yen, Douglas E. 2002. "The Tasaday Environment: 
Seventeen Years On.” Philippine Studies 50 (1): 76-92. 

Yen, Douglas E., and John Nance. 1976. Further Studies on 
the Tasaday. Manila: Panamin Foundation. 

Yengoyan, Aram A. 1973. "Kindreds and Task Groups in 
Mandaya Social Organization." Ethnology 12 (2): 162- 
177. 

— ——. 1991. "Shaping and Reshaping the Tasaday: A 
Question of Cultural Identity —A Review Article.” The 
Journal of Asian Studies 50 (3): 565-573. 


Zorc, R. David Paul. 1977. The Bisayan Dialects of the 


Philippines: Subgrouping and Reconstruction. Canberra: 


Australian National University. 


Bibliography 


121 


INDEX 


Page numbers in red and italic typeface respectively indicate images and terms found in the Filipino section. 


Abaca (abaka) * beliefs, 18, 63 
e cloth, 16-18, 33, 62-63, 65 è 
Fu Dalu (abaca spirit), 18, 63 e 
plantation, 34, 80 e trade, 31, 
33, 35, 76 € weavers, 19, 65 9 
weaving, 17-18, 22, 65-66 e see also 
dagmay, t'nalak 

Agriculture, 20, 64 e agricultural 
business/agribusiness, 34, 36, 43, 
55, 80-81, 86 

Agusan, 1, 2, 4, 6-7, 11, 13, 34, 45, 
46, 50-51, 56, 58, 80 e del Sur, 4, 
33, 53, 79 e lake, 8, 53 * marsh, 
4, 8, 53 e river, 4, 8, 12, 31, Plate 
IV-21 to 22, Plate V-31 and 32, 48, 
53, 76 

Alliances, 15, 31, 33-34, 56, 76, 
79 * peace and trade pacts, 
15, 31, 33, 43, 60, 76, 78, 86 
e see also Ata, B'laan, Bagobo, 
Lumad/Lumadnon, Mandaya, 
Maguindanao, Manobo, 
pangayaw, T'boli, Tagakaolo/ 
Tagakaulo, Teduray, trade 

American occupation/colonial 
period, 3-4, 15, 24, 29, 34, 43, 47- 
48, 56, 69-70, 79-80, 86 

Amulets (balani), 24, 67 © see also 
charms 

Ancestor, 22, 29-30, 33-34, 38, 43, 
48, 53, 55, 66, 70, 75-76, 78-79, 
82, 86 

Ancestral land, 1, 8, 22, 30, 36, 
39, 43, 45, 55, 76, 81, 83, 86 * 
certificate of ancestral domain, 
36, 81 * decree, 36, 39, 80-81, 
83 * disenfranchisement, 10, 29, 
35, 55, 75, 79-80 e rights, 28, 43, 
81, 86 

Animist, 22, 29, 66, 70 

Archaeology, 13, 30, 43, 58, 75-76 

Agusan Manobo * language, 3, 
5-7, 47, 49-51 e dance, 28, 74 e 
epic, 10, 56 e leadership, 15, 60 « 
weaving, 16, 65 e rituals, 28, 32, 
74, 77 

Arumanen Manobo, 24, 69 

Ata, 1, Plate 1-2, 45, 78 e alliance, 
33, 78 e beliefs, 22, 24, 66, 69 « 
tattooing, 16, 65 

Ata Manobo * language 3, 5-7, 
47, 49-51 © betel chewing, 32 e 
subsistence, 72 

Ata Matigsalog, 28, 74 

Austronesian, 3, 47 

Autonomous Region of Muslim 
Mindanao (ARMM), 43, 86 e see 
also Bangsamoro, Muslim/Moro 


B'laan, 1, 11, 45, 56 e alliance, 
33, 78 e ancestral domain, 8, 
30, 55, 76 e basketry, 14, 59 è 
beliefs/religion, 22, 24, 66- 
67, 69 * betel chewing, 77 e 


122 


headhunting, 33, 78 e language, 
3, 5-7, 47, 49-51 e leadership, 
33, 78 e metalsmithing, 20, 64 e 
Mount Matutum, 8, 55 e music/ 
musical instrument, 27, 28, 73 
e ornaments, 19, 65 e School of 
Living Tradition, 28, 74 e religious 
movement, 24, 69 e subsistence, 
25, 26, 67, 71 * textile/clothing, 
16, 19, 65-66 e trade, 17, 62 

Barter system (seslong/sesolong), 
17, 62 * seealso trade 

Bagani/magani (warrior), 15-16, 24, 
33, 60-61, 69, 79 e see also datu 

Bagobo, 1, 15, 16, 31, 35, Plate 
l-7, 45, 56, 61, 66, 79-80 * 
alliance, 10, 33, 55, 76, 78 « 
ancestral domain, 8, 34, 55, 79 « 
basketry, 14, 25, 59 e beliefs and 
practices, 15, 22, 24, 29-30, 55, 
60, 66-67, 69-70, 75, 79 * betel 
chewing, 32, 77 * dental/body 
modification, 16, 32, 61, 65, 77 * 
disenfranchisement, 34-35, 80 e 
epic, 8, 53 e groups/subgroups, 
15, 56 e intermarriage/kinship, 10, 
56 * language (Giangan/Bagobo), 
3, 5-7, 47, 49-51 e leadership/ 
chieftain, 15, 16, Plate l-5, 61 e 
metalsmithing, 13, 20, 58, 64 « 
music/musical instruments, 27, 
Plate III-19, 73 e ornaments, 19, 
66 * settlement, 57 e subsistence, 
25, 71 e textile/clothing, 16, 19, 
60, 65 * trade, 13, 31, 33, 58, 76, 
78 e Mandarangan (war deity), 8, 
15, 55, 60 

Balatik/bayatik/belatik/blotic ehek/ 
magbangal/seretar, 22, 25, 67, 71 
e see also constellation, traps 

Bangsamoro, 43, 86 © see also Muslim/ 
Moro 

Banwaon, 1, 45 

Basketry, 13-14, 25, 32, 58-59, 71, 77 
e see also mats, weaving 

Baylan/bailan/balyan/bolian/ 
beliyan/mabalian (shaman), 24, 
29, 69, 75 e see also millenarian and 
revitalization movements, rituals, 
specialists 

Beadwork (pagmamanik), 15, 18-19, 
Plate Il-9, 60, 63, 65 

Bage, 15, 60 e see also boi, datu, 
leadership, T'boli 

Beeswax (pagkit), 31-33, 76, 78 

Betel chewing (mamá), 16, 32, 
65, 77 * betel chew offering, 
24-25, 30, 69, 71, 75, 77 * boxes/ 
containers, 17, 32, 62, 77 

Bisaya (Visaya), 24, 69 e influence, 
19, 65 e alliance, 33, 78 « 
language, 3-4, 5, 45, 48, 49 « 
migrants, 4, 14, 34, 43, 48, 59, 80 

Boi, 15, 28, 30, 60, 63, 73, 75 * see 


also baqe, datu, leadership, T'boli, 

Borneo, 3, 22, 47, 66 

Brass (tanso) e brassware, 13, 32, 58, 
77 * brass ornaments, 16, 19, 20, 
22, 65-66 * casting/forging, 15, 
20, 60, 64 * musical instruments, 
27,73 

Bride wealth/price, 17, 27, 32-33, 
62, 73, 77-78 e see also t'nalak, 
marriage 

Bukidnon, 1, 45 e alliance, 33, 78 
e ancestral domain, 4, 10, 55 e 
basketry, 14, 59 e beliefs, 15, 22, 
24, 60, 67, 69 * betel chewing, 32, 
77 * dental/body modification, 
16, 32, 61, 65, 77 * epic, 4, 8, 10, 
48, 53, 56 * headhunting, 33, 
78-79 e kinship, 33, 78 e language 
(Bukidnon/Binukid), 3, 5, 47, 49 
* millenarian and revitalization 
movements, 24, 69 e Mt. 
Kitanglad, 8, 9, 10, 53, 55 e music/ 
musical instruments, 27-28, 73 e 
province, 4, 35, 43, Plate V-27, 48, 
53, 86 * School of Living Tradition, 
28, Plate V-27, 74 * subsistence, 
25, 71 * Talabusaw/Talabusao 
(war deity), 15, 33, 60, 78 « 
textile/clothing/weaving, 16, 19, 
65 * seealso Talaandig Bukidnon 

Buklug, 70 

Burial/mortuary rites, 13, 30, 58, 
75-76 * coffins, 30, 75 e taboos, 
18, 63 

Butuan/Butuanon, 4, 34, 48, 79 è 
burial sites, 30, 75-76 e dental 
modification, 16, 65 e language 
(Butuanon), 3, 5-7, 48, 49-51 e 
pottery, 13, 58 e trade, 4, 31, 48, 
76 


Caraga/Karaga, 11, 15-16, 29, 33, 56, 
65, 70, 78-79 e School of Living 
Tradition, 28, 74 e see also Davao 
Oriental 

Catholicism, 29, 34, 43, 69-70, 79, 86 
e see also Christianity, missions and 
missionary, religion 

Cebuano, 1, 3, 5-7, 45, 48, 49-51 

Celebes, 22, 66 

Ceramics, 13, 58 9 see also 
earthenware, pottery, Kalanay, 
Chinese trade, trade goods 

Chavacano/Chabacano, 3, 5-7, 47, 
49-51 e trade, 13, 58 

Chinese trade, 4, 48 e goods, 13, 31, 
58, 76 

Christianity, 1, 16, 19, 29, 45, 61, 
65, 69-70 e see also missions and 
missionary, religion 

Cinnamon (Mindanao cinnamon; 
Cinnamomum mindanaense), 32, 
77 * trade goods, 31, 76 


Clothing, v, 16, 19, 22, Plate |, 62, 
65-66 * ceremonial cloth, 17, 
62 © datu/ warriors, 15, 16, 619 
production, 17-19, Plate l-11, 62 
e storage, 14, 59 e symbolisms, 
15-16, 22, 61, 62, 65-66 * see also 
textiles, weaving 

Colonial period/era, 3, 4, 10, 15, 
24, 29, 33-34, 43, 47-48, 56, 69- 
70, 79-80, 86 © see also American 
occupation, Spanish/Spain, 
Christianity, Catholicism 

Commission on National Integration 
(CNI), 35, 80 

Compostela Valley, 36, 81 

Constellation, 22, 66-67 9 see also 
balatik, omens 

Cotabato, vi, 1, 4, 34, 43, 45, 48, 55, 
61, 80, 86 e Kulaman plateau, 30, 
75 * lake, xiv, 8, Plate V-35, 55 
e language (Cotabato Manobo), 
3, 5-7, 40, 47, 49-51, 85 * Mt. 
Tasaday, 38, 39, 41, 83-84 e North, 
8, 28, Plate V-34, 53, 74 e School 
of Living Tradition, 28, 74 e South, 
8, 14, 17-18, 28-29, 37, 38, Plate 
V-29 and 30, 53, 57, 59, 62, 68, 
70, 74, 82 e trade, 33, 78 e Tribal 
Consultative Council, 10, 55 9 
valley, 10, Plate V-33, 55, 68 

Crafts/craftsmanship, 13-14, 18, 20, 
21, 28, 41, Plate II, 58-59, 62-64 

Crocodile (Crocodylus porosus), 8, 
16, 19, 27, Plate |-1, 53, 60, 65, 
73 e seealso Philippine crocodile, 
Bagobo, Mandaya, t'nalak, T'boli 

Customary law/practices 
(kinaugalian), 1, 8, 15-16, 25, 29, 
34, 36, 45, 53, 60-61, 80- 81 


Dagmay/dagmai (tubular skirt), 19, 
Plate 1-1 © see also clothing, abaca 

Dance, 28-29, Plate IlI-17 and 18, 
74-75 

Datu (chieftain), 15-16, 24, 27, 29, 
33-34, 44, 45, 48, 57, 60-61, 69- 
70, 73, 78-79 * Datu Angul, 30, 75 
* Datu Rudy Ugking, 14, 59 e see 
also bage, boi, leadership, tumuay, 
warrior 

Davao, 1, 4, 29, 33-34, 45, 48, 70, 74, 
78, 80 * City, 28, Plate V-26, 74 e 
del Sur, 8, 53, 57 © gulf, 10, 19, 22, 
24, 56, 66, 69, * Mt. Apo, vi, Plate 
V-26 and 34 e Mt. Hamiguitan, 
8, 10, Plate V-28, 52, 53, 55 e 
Oriental, 8, 11, 28, 33-34, 53, 
56, 74, 78-79 e School of Living 
Tradition, 28, 74 

Death, 24-25, 30, 32-33, 69, 71, 75, 
77 * see also burial 

Deities, 16, 20, 22, 24, 28, 32, 61, 64, 
66-67, 69, 73, 77 * supreme deity, 
4, 8, 22, 48, 55, 66 * war deity, 8, 
15, 33, 55, 60, 79 

Dental modification, 16, 32, Plate 
1-13, 61, 65, 77 

Department of Environment and 
Natural Resources (DENR), 8, 36, 


53,81 

Dibabawon, 1, 24, 45, 69 * beliefs, 
22, 24, 66-67 * language, 3, 5-7, 
40, 47, 49-51 

Dreamweavers, 18, 63 e see also 
t'nalak 

Dyeing * basketry, 14, 59 e resist 
method/ikat, x, 16-17, 19, 62, 65 
* tie-dye/plangi/pelangi, 16, 65 
e tritik, 16, 61, 65 e zone-dyeing/ 
tabi nihok, 19, 65 


Earthenware, 13, 30, 58, 75 9 see also 
pottery 

Economy, 8, 18, 29, 31, 35, 43, 53, 
55, 63, 75, 80-81, 86 

Education (School of Living 
Tradition), 28, 74 

Embroidery, v, 15-16, 18-19, Plate 
11-10, 60, 62-63, 65 

Epic, 4, 8, 10, 29, 32, 48, 53, 56, 
70, 75, 77 * seealso Ulaging/ 
Ulahingan/ Ulengingen/Uweging, 
Tuwaang/Tulalang 

Ethnicity/ethnic category/ ethnic 
identity, 1, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 
22, 30, 34, 40-41, 44, 45, 48, 49- 
50, 56, 60-61, 65-66, 76, 79, 85-87 


Farming, 1, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 45, 
64, 66, 67, 77 * see also subsistence, 
omens, rituals 

Feasts, 28-29, 57, 70, 74-75 e see also 
buklug 

Fishing, 1, 8, 14, 22, 25, Plate III-24, 
45, 55, 59, 67, 71 * implements, 
14, 72 e see also subsistence 


Geography, 1, 2, 3, 8, 10, 45, 46, 48, 
53,55-56 

Gold, 8, 16, 20, 55, 64-65 e Siana 
Gold Mining Project, 8, 55 e trade, 
31, 76 

Guiangan/Giangan, 15, 26, 56, 72 e 
language (Giangan/ Bagobo), 3, 
5-7, 40, 47, 49-51 


Headhunting, 33, 78 e seealso B'laan, 
Bukidnon, Kulaman (Manobo) 

Heirloom (pusaka), 31, 76 

Higaunon, 1, 34, Plate III, 45, 79 
e ancestral domain, 10, 55 9 
basketry, 14, 59 e beliefs/ religion, 
22, 29, 66, 70 * betel chewing, 32, 
77 * language (Higaonon), 3, 5-7, 
40, 47, 49-51 e leadership, 15, 60 
e subsistence, 72 9 trade, 31, 76 

Hiligaynon, 1, 3-4, 5-7, 40, 45, 48, 
49-51 

Houses/household, 11-12, 13, 30, 
Plate IV-21 and 22, 57, 58, 75 e see 
also settlement 

Hunting, 1, 15, 22, 25, 28, 38, 40, 45, 
59-60, 71, 82 * hunting ground, 8, 
55 e gears/implements, 14, 25-26, 
72 * omens, 22, 66-67 * see also 
balatik, subsistence, traps 


Index 


Identity, 1, 3-5, 10-11, 15-16, 19, 22, 
38-41, 44, 45-46, 47-48, 55-56, 
60-61, 65-66, 76, 79, 82-85, 86-87 
e see also ethnicity/ethnic category/ 
ethnic identity 

Idols (manang/manaug), 22, 66 e see 
also animist, deities 

lloilo, 4, 48 

Indigenous groups/peoples, 1-3, 10, 
34-35, 38, 40-41, 43, 45-48, 55, 
80-82, 85 e Indigenous Peoples’ 
Rights Act (IPRA), 36, 43, 80-81, 
86 

Iranun, 3, 5-7, 47, 49-51 

Islam, 3, 29, 33, 43, 47, 70, 76, 86 © 
see also religion 

Intermarriage, 10, 31, 33, 55, 76, 78 
e see also kinship, marriage 


Jama Mapun, 3, 5-7, 47, 49-51 

Japanese, 34, 80 

Jesuit, 4, 34, 48, 79 e see also 
missions/missionary, Mindanao 


Kaingin (swidden cultivation), 1, 22, 
23, 45, 66, 67-68 e see also farming, 
subsistence 

Kagan/Kagan Kalagan, 3, 5-7, 47, 
49-51 

Kagayanon, 15, 33, 56, 79 e see also 
Cagayan River 

Kalanay, 13, 58 e see also ceramics, 
pottery 

Kamayo, 3, 47 

Kinship/family, 10, 16, 28-29, 48, 
55, 58, 61, 74-75, 76, 78 * see also 
intermarriage 

Kolibugan/Kalibugan, 33, 78 e 
language, 3, 5-7, 47, 49-51 

Kulaman/Kulaman Manobo, 16, 

27, 60, 73 * epic, 8, 53 e beliefs, 
22, 66 e headhunting, 33, 78 « 
musical instruments, 27, 73 e 
textile, 16, 19, 61, 65 


Lake Buluan, 8, 53 

Lake Lanao, 8, 33, 53, 78 e see also 
Lanao 

Lake Mainit, 8, 53 

Lake Sebu, xiv, 8, 14, 29, 37, Plate 
V-29, 30 and 35, 53, 57, 59, 63, 68, 
74 e Santa Cruz Mission School, 
18, 63 e School of Living Tradition, 
18, 63 

Lanao, 34, 80 e del Norte, 4, 48 « 
del Sur, 8, 33, 53, 78 e see also Lake 
Lanao 

Land, 1, 10-11, 39, 45, 53, 55, 75-76, 
83 * ownership, 8, 10, 29, 30, 
34-35, 41, 53, 66, 75-76, 81, 86 9 
policies, 34, 36, 80, 85 e rights, 
22, 29, 43, 66, 74, 86 e see also 
ancestral domain 

Language, 1, 3-4, 5-7, 11, 38, 40, 45, 
47-48, 49-51, 53, 56, 78, 82, 84-85 

Leadership, 15-16, 60-61 * see also 
datu, bage, boi, tumuay 


123 


Index 


Liguasan Marsh, 8, 53 
Lumad/Lumadnon, 4, 10, 35, 43-44, 
45, 48, 53, 75, 77, 80, 86-87 9 
ancestral domain, 8, 10, 30, 33, 

36, Plate V, 53, 55, 75, 80-81, 
86 * basketry, 14, 59 e beliefs 
and practices, 22, 24, 29-30, 
32, 34, 55, 66, 69-70, 76, 79 © 
highland-lowland relations/trade/ 
alliances, 11, 13, 19, 30-31, 33- 
34, 38, 43, 56, 60, 75-76, 78-79, 
82, 86 * language, 3, 5-7, 47, 
49-51* leadership, 15-16, 60-61 e 
millenarian/religious movements, 
24, 69 e metalsmithing, 20, 64 e 
music/musical instruments, 27-28, 
73-74 * oral tradition, 8, 10, 48, 
56 © population, 1, 45 e pottery, 
13, 58 e subsistence, 22, 23, 25, 
26, 66, 71, 72 * textiles/ clothing, 
16, 19, 22, 61, 65-66 

Luzon, 1, 10, 34, 45, 55, 80 


Maguindanao, 1, 8, 24, 45, 48, 
53, 69 e alliance, 15, 20, 31, 
33, 56, 64, 76, 78 * language 
(Maguindanaon), 3, 5-7, 47, 49-51 
e trade, 4, 13, 17, 32-33, 48, 58, 
62, 64, 77-78 e seealso Teduray 

Mamanwa, 1, 42, Plate III-20, 45 e 
ancestral domain, 8, 55 e beliefs 
and practices, 22, 66 e language, 
3, 5-7, 47, 49-51 © subsistence, 
25, 71 

Mandaya, viii, 1, 11, 19, Plate 1-1 
and 8, Plate Il-9, Plate III-16, 29, 
45, 56, 70, 78 * alliance, 33, 70, 
78 © beliefs, 22, 24, 66-67, 69 « 
dental/body modification, 16, 61, 
65 * language, 3, 5-7, 47, 49-51 e 
leadership 16, 61 e metalsmithing, 
20, 64 * millenarian/religious 
movements, 24, 69 e music/ 
musical instruments, 27-28, 73-74 
e School of Living Tradition, 28, 
74 * subsistence, 25, 71 * textile/ 
clothing, 19, 65 e weaving, 16, 
19, 65 

Manguwangan/Manguangan, 1, 
45 e basketry, 14 e millenarian/ 
religious movements, 24, 69 « 
subsistence, 26, 72 

Manila (Maynila), 1, 4, 40, 45, 48, 84 

Manlilikha ng Bayan, 18, 63 * seealso 
National Commission for Culture 
and the Arts 

Manobo, xii, 1, 16, 35, 38, 40-41, 
Plate 1-6, 45, 80, 82, 84-85 è 
alliance, 10, 31, 33, 56, 76, 789 
ancestral domain, 8, 10, 28, 30, 
39, 53, 55, 76, 78, 83 * basketry, 
14, 59 e beliefs and practices, 
8, 13, 15-16, 22, 24-25, 30, 
32, 58, 60, 66-67, 69, 75, 789 
dental/body modification, 16, 
61, 65 * epic, 4, 8, 10-11, 48, 
53, 75 * language, 3-4, 5-7, 40, 
47, 49-51, 53, 85 * leadership, 
15, 60 * millenarian/religious 


124 


movements, 24, 29, 69 © music/ 
musical instruments, 27-28, 73-74 
* School of Living Tradition, 28, 
74 e subsistence, 25, 71, 7229 
textiles/clothing/weaving, 19, 22, 
24, 65-66 e trade, 31, 33, 76, 78 * 
seealso Agusan Manobo, Arumanen 
Manobo, Ata Manobo, Obo 
Manobo 

Mansaka, 1, 11, Plate 1-4, 45, 48, 56, 
87 * beliefs, 22, 24, 66-67, 69 9 
language, 3, 5-7, 47, 49-51 

Maranao, 3, 33, 47, 78 * musical 
instruments, 27-28, 73 e 
language, 3, 5-7, 47, 49-51 

Marriage (kasal/pag-aasawa), 10, 
13, 17, 28-30, 31-33, 55, 58, 62, 
74-78 * seealso intermarriage 

Martial Law (Batas Militar), 35, 39, 
80, 83 

Material culture (ku/tural na 
materyal), 1, 13-14, 17-18, 20, 
21, 22, 25, 26, 27-28, 32, 40, 45, 
58-59, 62-64, 66, 71, 72, 73-74, 
77,84 

Matigsalug, 1, 31, 45, 76 e ancestral 
land, 10, 55 e language, 3, 5-7, 47, 
49-51 

Mats, 14, 30, 59, 75 

Metalsmithing (pagpapanday), 20, 
21, 64 

Migration (pandarayuhan), 30, 34, 
43, 76, 79, 86 

Millenarian and revitalization 
movements, 24, 69 

Mindanao, 1, 8, 22, 43, 45, 60, 66, 
78, 86 e American occupation, 
15, 43, 48, 60 * central, 10, 56 9 
clothing, 19, 66 e eastern, 4, 22, 
43, 48, 66 * economy, 8, 34-36, 
55, 81 e flora and fauna, 8, 53 e 
language, 3-4, 5-7, 48, 49-51, 53 
* leadership, 15, 60 e map, 2, 7, 
23, 46, 51 * millenarian/religious 
movements, 24, 69 9 northern, 
4, 43, 48, 53 * population, 1, 45 
* resettlement, 34, 43, 50, 80 9 
School of Living Tradition, 28, 74 
e Spanish missions, 29, 33-34, 70, 
79-80 e trade/exchange, 13-14, 
31, 58-59, 76 

Mining, 8, 29, 36, 55, 75, 81 © see also 
economy, gold 

Misamis, 1, 4, 45, 48 e Occidental, 8, 
10, 53, 55 

Missions and missionary works, 4, 
29, 33-24, 43, 48, 70, 79, 86 * see 
also American occupation, Spanish 
occupation 

Mount Apo, vi, 8, 10, 28, Plate V-26 
and 24, 53, 55, 74 * power plant, 
10, 55 e Geothermal National 
Park, 10, 55 e Foundation, 10, 55 

Mount Cantuan, 8, 65 

Mount Feris, 8, 55 

Mount Hamiguitan, 8, 10, Plate V-28, 
52, 53, 55 

Mount Kitanglad, 8, 9, 10, Plate 


V-27, 53, 55 

Mount Malindang, 8, 10, 53, 55 

Mount Matutum, 8, 55 

Mount Sinaka, 8, 55 

Music, 27-28, 73-74 e instruments, 
27, 73 * musician, 74, Plate III-15, 
19 and 20 

Muslim/Moro, 1, 45, 51 e language, 
3, 5-7, 47, 49-51 e Lumad 
connection, 11, 15, 19-20, 22, 
27, 30-31, 33-35, 43, 56, 64-65, 
70, 76, 78-80, 86 e religious 
movement, 24, 29, 69 


National Commission for Culture and 
the Arts (NCCA), 28, 74 

National Commission for Indigenous 
People (NCIP), 36, 43, 81, 86 

National Museum of the Philippines 
(NMP), 1, 19, 44, Plate Il-1 and 9, 
63,45 

New People's Army (NPA), 35, 43, 
80, 86 


Obo/Ubu Manobo, 1, 15, 26, 45, 56 
e language, 3, 5-7, 47, 49-51 è 
trade, 17, 62 e basketry, 14, 59 

Offerings, 14, 18, 22, 24-25, 30, 32, 
59-60, 63, 66-67, 69, 71, 75, 77 

Okir, 27, 73 e see also woodworks 

Omens (pangitain) e farming and 
hunting, 22, 24, 66-67, 69 e see also 
balatik/bayatik 

Oral tradition (tradisyong pasalita), 
4, 8, 10, 15, 22, 30, 33-34, 43, 48, 
53, 55-56, 60, 66, 76, 78-79, 87 

Ornaments (personal) (palamuti), 
16, 19-20, 24, Plate |-8, 60, 64-65 
e trade, 13, 58 e see also tattooing 


Pangayaw (raiding), 16, 28, 33, 61, 
74, 78 e see also bagani/magani 
(warrior), raids 

Pantaron Mountain Range, 4, 8, 53 

Peace/trade pacts, 15, 31, 43, 60, 
76, 78, 86 

Philippine crocodile, 8, 53 e see also 
crocodile 

Plantations, 8, 34, 36, 37, 55, 80-81 

Pottery (pagpapalayok), 13, 58 e see 
also earthenware, Kalanay 

Presidential Assistant on National 
Minorities (PANAMIN), 3, 35-36, 
38-41, 47, 80, 82-85 

Protestantism, 29, 70 9 see also 
missions and missionary, religion 

Pulangi River, 8, 31, 33, 53, 76, 78 


Raids, 15-16, 24, 28, 31, 33, 43, 61, 
69, 76, 78-79, 86 * see also bagani/ 
magani (warrior), pangayaw 

Recollect/Recoletos, 4, 33, 48, 79 « 
see also missions and missionary, 
Mindanao, religion 

Religion, 29, 70 

Rituals, 22, 29, 66, 70 * healing, 

29, 75 e hunting, 22, 25, 67, 71 


e implements, 13-14, 24, 27, 
58-59, 70, 73 * marriage, 17, 62 
* offerings, 17-18, 32-33, 62-63, 
77, 79 © planting, 20, 32, 64, 67 9 
specialists/shamans, 16, 24, 61, 
69 * spirit possession, 28, 32, 74, 
77 e see also shaman 


Sacred e epic, 4, 48 e items, 15, 60 
e metalsmithing, 20, 64 e places, 
4, 8, 36, 53, 55, 81 * weaving, 17, 
62-63 

Sacrifice e animal, 24, 75 e human, 
30, 33, 75, 79 e see also offerings, 
rituals 

Sama * language, 3, 5-7, 47, 49-51 e 
pottery, 13, 58 e trade, 33, 78 

Sama-Bajaw, 3, 5-7, 47, 49-51 

Sangil/Sangir, 3, 5-7, 47, 49-51 

Santa Cruz Mission School, 17-18, 
41, 62-63, 85 e seealso T boli, 
t'nalak 

Sarangani, 1, 30, 45, 75 e languages 
(Sarangani Manobo and Sarangani 
B'laan) 3, 5-7, 47, 49-51 

School of Living Tradition (SLT), 28, 
74 e see also National Commission 
for Culture and the Arts (NCCA), 
Manlilikha ng Bayan 

Settlement, 4, 7, 10, 11-12, 13, 15, 
25, 30, 33, 35, 38, 43, Plate IV-21 
and 22, 48, 51, 53, 56, 58, 66, 
71, 76, 79-80, 82, 83, 86 * seealso 
houses 

Shaman (baylan/balyan/bolian/ 
beliyan/mabalian), 24, 29, 32, 69, 
75 * seealso rituals 

Silver, 19-20, 64, 66 

Slaves, 16, 33, 65, 78-79 e see also 
tattooing, Manobo, pangayaw 

Social stratification, 13, 58 

Southeast Asia, 30, 34, 38, 43, 76, 
79, 82, 86 

Spaniards/Spain/Spanish colonial 
period, 3-4, 15-16, 29, 33-34, 43, 
47-48, 56, 65, 67, 69-70, 78-80, 86 
e see also Chavacano 

Subanen, 1, Plate Il-11, Plate III-18, 
45 * ancestral domain, 8, 55 e 
basketry, 14, 59 e beliefs and 
practices, 22, 24, 30, 66-67, 
69, 57, 70, 75 e dental/ body 
modification, 16, 65 e language, 
3, 5-7, 47, 49-51 e metalsmithing, 
20, 64 e pottery, 13, 58 e School 
of Living Tradition, 28, 74 e 
subsistence, 72 e Siocon, 8, 55 e 
textile, 19, 65 e trade, 33, 78 

Subsistence, 1, 8, 45, 53 e hunting, 
gathering and farming, 15, 25, 38, 
60, 71, 82 * kaingin, 1, 22, 45, 67 

Sultan Kudarat, 1, Plate V-33, 45 

Sulu, 1, 2, 6-7, 8, 45, 50-51, 53 e 
School of Living Tradition, 28, 74 9 
trade, 4, 31, 33, 48, 76 

Surigao, 1, 4, 6-7, 45, 48, 50-51 e del 
Norte, 8, 10, 53, 55 e Surigaonon, 
4, 48 


T'boli, 1, 38, 40-41, 45, 54, 82, 84- 
85 e alliance, 33, 78 e ancestral 
domain, xiv, 39, 76, 83 * basketry, 
14, 59 e beliefs, 22, 24, 29-30, 
66-67, 69-70, 76 * language, 3, 
5-7, 47, 49-51 e leadership, 15, 
60 * marriage, 17, 28, 30, 74-75 
e metalsmithing, 20, 64 e music/ 
musical instruments, 27-28, 73-74 
e settlement, 57 e School of Living 
Tradition, 28, 74 e subsistence, 26, 
37,71 e textile/clothing, x, 16-19, 
22, Plate 11-10, 62-63, 65 e trade, 
17,33, 78 

T'nalak, x, 17-18, Plate Il-11, 53, 62- 
63 e see also dreamweavers 

Taboos, 18, 63 

Tagakaolo/Tagakaulo, 1, 45, 60 9 
alliance, 33, 45, 78 e beliefs, 22, 
24, 66, 69 e language, 3, 5-7, 47, 
49-51 0 pottery, 13 e tattooing, 
16, 65 e trade, 19, 65 e textiles/ 
weaving, 19, 65 

Tagabawa e language, 3, 5-7, 47, 49- 
51 e settlement, 15, 56 e trade, 
31, 76 

Talaandig Bukidnon, 1, 4, 10, 45, 48 
e ancestral domain, 10, 55 e epic, 
4,11, 48, 56 

Tandaganon, 3, 48 

Tasaday, 38-41, 82-85 

Tattooing, 16, 65 e see also Ata, 
Manobo, Tagakaolo 

Tausug, 5-7, 49-51 e trade, 13, 58 

Teduray, 1, 11, 15, 19, 45, 56, 64, 

66 * alliance, 15, 22, 33, 56, 78 è 
ancestral domain, 8, 10, 30, 55, 
76 * basketry, 14, 59 e beliefs 
and practices 22, 24-25, 32, 48, 
67, 69, 77 * household, 13, 58 

e language, 3, 5-7, 47, 49-51 e 
marriage, 13, 58 e metalsmithing, 
20, 64 * pottery, 13, 58 è 
subsistence, 25, 26, 71, 72 « 
trade, 14, 32, 58, 65, 77 

Textiles, 13, 16, 17-19, 24, 25, 33, 
62-63, 65-66 * prestige goods, 13, 
33, 58, 78 

Trade/trading, 1, 8, 43, 45, 53, 86 
* goods, 13, 20, 27, 31, 33, 58, 
64-65, 73, 77-78 * language, 4, 
48 * relations, 13, 15-16, 19, 

20, 22, 28, 31, 33-34, 43, 60-61, 
76, 79, 86 e local/domestic, 13, 
19, 27, 33, 58, 65, 73, 77-78 * 
international, 4, 31, 34, 53, 76, 79 
e see also barter system 

Transport, Plate IV-23 

Traps, 25, 26, 71, 72 © seealsobalatik/ 
bayatik, hunting, subsistence 

Tumuay, 15, 60 e seealso datu, 
Manobo 


Ulahingan/Ulegingen/Ulaging/ 
Uweging, 4, 10, 29, 32, 48, 53, 
56, 70, 77 * seealso epic, chant, 
Manobo, Bukidnon 

UNESCO World Heritage Site, 8, 10, 
53,55 


Index 


United Nations WG on Indigenous 
Peoples (UNWGIP), 10, 55 

Unrepresented Nations and People's 
Organization (UNPO), 10, 55 

Upi Valley, 10, 13, 15, 55-56, 58, see 
also Teduray 


Visayan (Bisaya) e influence, 19, 65 
e language, 1, 4, 45, 48 e people, 
24, 33-34, 43, 69, 78, 80, 862 
trade, 14, 59 

Visayas, 33-34, 78, 80 


Warrior (bagani/magani, mabalot, 
maiseg), 15-16, 24, 33, 60-61, 
69, 79 

Weaving, 15, 60 * basket, 13, 14, 59 
e mat, 14, Plate Il-12, 59 e textile, 
16, 17-19, 32, Plate 11-11, 62-63, 
65-66 * beliefs, 17-18, 62-63 9 
backloom/backstrap loom, 17, 22, 
19, Plate 11-11, 62, 63, 66 

Woodworks (gawaing kahoy), 13, 58 


Yakan, 3, 5-7, 47, 49-51 e trade, 13, 
58 


Zamboanga, 1, 2, 6-7, 8, 33-34, 45, 
50-51, 78-80 * del Norte, 36, 70, 
81 * del Sur, 28, 74 e School of 
Living Tradition, 28, 74 


125 


CURATORIAL TEAM 


Ana Maria Theresa P. Labrador, Ph.D. 
Curator 


Marcelo V. Cercado 
Exhibition Designer & Fabricator 


Jessica T. Marquinez 
Erika C. Robis 
Cyril A. Santos 

Lyn Liza C. Silva 
Marites P. Tauro 
Researchers 


Mauro T. Alvarez 
Mariah Camille T. Calanno 


Erline S. Millar 
Conservators 


Rogelio L. Benitez 
Nestor Q. Delica 
Ariel R. Hernandez 
Allan Vicente D. Manaloto 
Silverio S. Rufon 
Renato S. Sotto 
Jayson Paul L. Tio 
Dominic C. Urgelles 
Donato A. Zapata 
MACER Team 
Technicians 


About the 
NATIONAL MUSEUM OF THE PHILIPPINES 


The National Museum of the Philippines, a Trust of the Government, is an 
educational, scientific and cultural institution that acquires, documents, 
preserves, exhibits, and fosters scholarly study. It makes accessible and 
promotes public appreciation of works of art, specimens, and cultural and 
historical artifacts which are representative and unique to the cultural heritage 
of the Filipino people and the natural history of the Philippines. Moreover, 
it is mandated to establish, manage and develop museums comprising the 
National Museum Complex and the National Planetarium in Manila, as well as 
fifteen regional, area and site museums in key locations around the country. 


The Museum manages and develops the national reference collections in the 
areas of cultural heritage (fine arts, architectural arts, ethnology, archaeology, 
and maritime and underwater cultural heritage) and natural history (botany, 
zoology, and geology and paleontology), carrying out permanent research 
programs in biodiversity, geological history, human origins, pre-historical 
and historical archaeology, intangible heritage, art history, and moveable and 
immoveable heritage. 


Appreciation of the collections and research findings of the Museum, as 
well as technical, museographical and museological skills and knowledge, 
are disseminated through exhibitions, publications, educational training, 
outreach, technical assistance and other public programs. It celebrates every 
year Museums and Galleries Month, which is the month of October, and 
commemorates its founding on October 29, 1901. 


“Ag 


SLD RG PEP APA ANG 


br, 
WA NI 
"dimo i tha AA 


Y 
nak 


Là i) Mi 
Ay Pra maga we ahead 
„ir, 


x Tè 
ve peroni ia 


shy het dj}? 
"ng 
! n ds 


n 
pugo?” 

MA: 

e 


WU fitu 


ah 
dei Pra 


0 A fele 
t 
AS E E "fw taka 4 i "3 129. 
-— T “| KUA » 
ve * ii - ki ui band : Rl 
is n E 
de" p , . - 
à T MG. — bada? » 
"mg" na » 


na 


+e! 


th st 


i 


VINE Nuno 
niu (Br hit 


i 
Pri a 
n di 


tri 


wt N " du 


AE ; 
F 
se 
po 
- LA 
Bk 
} " 


